KITABU CHA 'NNE CHA MUSA 


HESABU. 





ZANZIBAR: 
PRINTED AT THE UNIVERSITIES Mission PRESS. 
| 1887. 


k 
io Go gle 


KITABU CHA 'NNE CHA MUSA. 


HESABU. 
— SURAI. 
KASEMA Bwana kwa Musa katika 


bara ya Sinai, hemani mwa kusanyiko, 

siku ya kwanza ya mwezi wa pili, mwaka 
wa pili baada ya kutoka mchi ya Misri, 
2 akisema, Fanyeni hesabu ya kusanyiko 
lote la waana wa Israeli, kwa jamaa zao, 
kwa nyumba za baba zao, kwa hesabu ya 
majina, killa mume, kwa vitwa vyao: 

3 wenyi miaka asharini na zayidi, wote wa- 
wezao kwenda vitani kwa Israeli, wewe na 
Harun mtawahesabu kwa majeshi yao. 

4 Na pamoja nanyi patakuwa wa killa kabila 
mtu mmoja, killa mmoja juu ya nyumba ya 

9 babaze. Na haya majina ya watu watakao- 
simama nawe: wa Reuben; Elizur mwana 

. 6 wa Shedeur. Wa Simeon; Shelumiel 
7 mwana wa Zurishaddai. Wa Yuda; Na- 
8 shon mwana wa Amminadab. Wa Issakar ; 
9 Nethanel mwana wa Zuar. Wa Zabulon; 
10 Eliab mwana wa Helon. Wa waana wa 
Yusuf: wa Efraim ; Elishama mwana wa A- 
mmihud: wa Manasse ; Gamaliel mwana wa 

11 Pedazur. Wa Benyamin; Abidan mwana 
12 wa Gideoni. Wa Dan; Ahiezer mwana wa 


Google 


2 HESABU, I. 


13 Ammishaddai. Wa Asher ; Pagiel mwana 
14 wa Okran. Wa Gad; Eliasaf mwana wa 
15 Deuel. Wa Naftali; Ahira mwana wa 
16 Enan. Hawa ndio waliokwitwa wa kusa- 

nyiko, wakuu wa makabila ya baba zao ; ha- 

17 wa walio juu yao elfu za Israeli. Musa na 
Harun wakawatwaa hawa waliotajwa maji- 

18 na: wakawakusanya kusanyiko lote ya kwa- 
nza ya mwezi wa pili, wakatangaza vizazi 
vyao kwa jamaa zao, kwa nyumba za baba 
zao, kwa hesabu ya majina, wenyi miaka 

19 asharini na zayidi, kwa vitwa vyao. Bwana 
alivyomwamuru Musa, ndivyo alivyowa- 
hasibu katika bara ya Sinai. 

20 Na waana wa Reuben, mzaliwa wa kwa- 
nza wa Israeli, vizazi vyao, kwa jamaa zao, 
kwa nyumba za baba zao, kwa hesabu ya 
majina, kwa vitwa vyao, killa mume mwe- 
nyi miaka asharini na zayidi, wote walio- 

21 weza kwenda vitani; waliohesabiwa wao, 
wa kabila la Reuben, elfu sita u arobaini, na 
mia tano. 

22 Wa waana wa Ñimeon, vizazi vyao, 
kwa jamaa zao, kwa nyumba za baba zao, 
wale waliohesabiwa wao, kwa hesabu ya 
majina, kwa vitwa vyao, killa mume mwe- 
nyi miaka asharini na zayidi, wote walio- 

23 weza kwenda vitani; waliohesabiwa wao, 
wa kabila la Simeon, elfu tissia u hamsini na 
mia tatu. 

24 Wa waana wa Gad, vizazi vyao, kwa ja- 
maa zao, kwa nyumba za baba zao, kwa he- 

"sabu ya majina, wenyi miaka asharini na | 





“ 


GO gle 


29 
26 


27 


28 


HESABU, I. 3 


‘zayidi, wote walioweza kwenda vitani; 


waliohesabiwa wao wa kabila la Gad, elfu 
hamsi u arobaini mia sita na hamsini. 
Wa waana wa Yuda, vizazi vyao, kwa 
jamaa zao, kwa nyumba za baba zao, kwa 
hesabu ya majina, wenyi miaka asharini 
na zayidi, wote walioweza kwenda vitani; 
waliohesabiwa wao, wa kabila la Yuda, elfn 
aroba u sabwini na mia sita. 
Wa waana wa Issakar, vizazi vyao, kwa 


' jamaa zao, kwa nyumba za baba zao, kwa 


29 
30 


31 
23 


93 


34 


89 


hesabu ya majina, wenyi miaka asharini na 
zayidi, wote walioweza kwenda vitani; 
waliohesabiwa wao, wa kabila la Issakar, 
elfu aroba u hamsini na mia 'nne. 

Wa waana wa Zabulon, vizazi vyao, kwa 
jamaa zao, kwa nyumba za baba zao, kwa 
hesabu ya majina, wenyi miaka asharini na 
zayidi, wote walioweza kwenda vitani; 
waliohesabiwa wao, wa kabila la Zabulon, 
elfu saba u hamsini na mia nne. 

Wa waana wa Yusuf, waana wa Efraim, 
vizazi vyao, kwa jamaa zao, kwa nyumba 
za baba zao, kwa hesabu ya majina, wenyi 
miaka asharini na zayidi, wote walioweza 
kwenda vitani ; waliohesabiwa wao, wa ka- 
bila la Efraim, elfu arobaini na mia tano. 

Wa waana wa Manasse, vizazi vyao, kwa 
jamaa zao, kwa nyumba za baba zao, kwa 
hesabu ya majina, wenyi miaka asharini na 
zayidi, walioweza kwenda vitani; waliohe- 

sabiwa wao, wa kabila la Manasse, elfu 
theneen u thelathini na mia mbili. 


Google 


4 
36 


37 
38 


39 
40 


41 
42 


43 


49 


G0 


HESABU, I. 


Wa waana wa Benyamin, vizazi vyao, 
kwa jamaa zao, kwa nyumba za baba zao, 
kwa hesabu ya majina, wenyi miaka ashari- 
ni na zayidi, wote walioweza kwenda vita- 
ni; waliohesabiwa wao, wa kabila la Benya- 
min, elfu hamsi u thelathini na mia 'nne. 

Wa waana wa Dan, vizazi vyao, kwa 
jamaa zao, kwa nyumba za baba zao, kwa 
hesabu ya majina, wenyi miaka asharini na 
zayidi, wote walioweza kwenda vitani; 
waliohesabiwa wao, wa kabila la Dan, 
elfu theneen u settini na mia saba. 

Wa waana wa Asher, vizazi vyao, kwa 
jamaa zao, kwa nyumba za baba zao, kwa 
hesabu ya majina, wenyi miaka asharini na 
zayidi, wote walioweza kwenda vitani; 
waliohesabiwa wao, wa kabila la Asher, 
elfu wahid u arobaini na mia tano. 

Wa waana wa Naftali, vizazi vyao, kwa 
jamaa zao, kwa nyumba za baba zao, kwa 
hesabu ya majina, wenyi miaka asharini na 
zayidi, wote walioweza kwenda vitani; wa- 
liohesabiwa wao, wa kabila la Naftali, 
elfu thelatha u hamsini na mia nne. 

Hawa waliohesabiwa, waliowahasibu 
Musa na Harun, na wakuu wa Israeli, watu 
thenashara: akawa killa mmoja kwa nyu- 
mba ya baba zake. Bassi wote waliohesabi- 
wa wa waana wa Israeli kwa nyumba za ba- 
ba zao, wenyi miaka asharini na zayidi, wote 
walioweza kwenda vitani wa Israeli; hatta 
wale wote waliohesabiwa walikuwa elfu sita 
mia na tatu, na mia tano, na hamsini. 


gle 


HESABU, 1. 9 


47 Lakini Walawi kwa kabila la baba zao 
48 hawakuhesabiwa kati mwao. Kwani Bwa- 
49 na alimwambia Mausa, akisema, Kabila 
la Lawi tu usiwahasibu, wala usifanye he- 
50 sabu yao kati ya waana wa Israeli : lakini 
uwaagize Walawi juu ya masikani ya usha- 
hidi, na juu ya vyombo vyake vyote, na 
juu ya vitu vyake vyote: wataichu- 
kua masikani, na vyombo vyake vyote: 
nao wataingojea, na watatua wakiizungu- 
51 ka masikani. Nayo masikani itakapoende- 
lea, Walawi WA RSE na masikani 
itakapotandikwa Walawi watakaoipandi- 
sha: na mgeni atakayeikaribia atauawa. 
52 Nao waana wa Israeli watatanda hema zao, 
killa mtu penyi matuo yake na killa mtu 
53 penyi bendera yake kwa majeshi yao. La- 
kini Walawi watatua pande za masikani ya 
ushahidi, isiwe ghathabu juu ya kusanyiko 
la waana wa Israeli: nao Walawi watalinda 
534 malinzi ya masikani ya ushahidi. Ndivyo 
walivyofanya waana wa Israeli: kwa yote 
Bwana aliyomwamuru Musa, ndivyo wali- 
vyofanya. 


SURA 2. 
WANA akawaambia Musa na Harun, 


2 akisema, Waana wa Israeli watatua 
killa mtu penyi bendera yake kwa 
ishara za nyumba za baba zao: kuielekea 
hema ya kusanyiko watatua pande zote. 

3 Nao watuao upande wa mashariki, kwa 


Google 


6 HESABU, II. 


kutoka jua, watakuwa wao wa bendera ya 
matuo ya Yuda, kwa majeshi yao: na 
mkuu wa waana wa Yuda atakuwa Nah- 

4 shon mwana wa Amminadab. Na jeshi lake 
nao waliohesabiwa kwao, elfu aroba u sa- 

5 bwini na sita mia. Nao watuao karibu yake 
kabila la Issakar: naye mkuu wa kabila 
la Issakar Nethanel mwana wa Zuar: 

6 na jeshi lake, nao waliohesabiwa kwake, 

7 elfu aroba u hamsini na mia 'nne: na ka- 
bila la Zabulon : naye mkuu wa waana wa 

8 Zabulon Eliab mwana wa Helon: na jeshi 
lake, nao waliohesabiwa kwake, elfu saba u 

9 hamsini na mia 'nne. Wote waliohesabiwa, 
wa matuo ya Yuda elfu mia na sita u the- 
manini na mia "nne kwa majeshi yao. Ndio 
watakaotoka kwanza. 

10 Upande wa kusini bendera ya matuo ya 
Reuben kwa majeshi yao: na mkuu wa 
waana wa Reuben Elizur mwana wa She- 

11 deur. Na jeshi lake, nao waliohesabiwa 
kwao, elfu sita u arobaini na mia tano. 

12 Nao watuao karibu yake kabila la 
Simeon: na mkuu wa waana wa Simeon 

13 Shelumiel mwana Zuri-shaddai: na jeshi 
lake, nao waliohesabiwa kwao, elfu tissa u 

14 hamsini na mia tatu: na kabila la Gad; na 
mkuu wa waana wa Gad Eliasaf mwana 

15 wa Reuel: na jeshi lake, nao waliohesabi- 
wa kwao, elfu hamsi u arobaini na mia sita 

16 na hamsini. Wote waliohesabiwa wa ma- 
tuo ya Reuben, elfu mia na hamsini na 
moja, na mia 'nne na hamsini, kwa ma- 


Google 


HESABU, IlI. 7 


jeshi yao. Nao wa pili watakaotoka. 

17 Ndipo hema ya kusanyiko itatoka, na 
matuo ya Walawi katikati ya matuo : ka- 
ma watuavyo ndivyo watakavyoendelea, 
killa mtu na mahali pake, kwa bendera zao. 

18 Upande wa magharibi bendera ya ma- 
tuo ya Efraim kwa majeshi yao: na mkuu 
wa waana wa Efraim Elishama mwana wa 

19 Ammihud. Najeshi lake, nao waliohesabi- 

20 wa kwao, elfu arobaini na mia tano. Na ka- 
ribu yake kabila la Manasse : na mkuu wa 
waana wa Manasse Gamaliel mwana wa Pe- 

21 dazur: na jeshi lake, nao waliohesabiwa 
kwao, elfu theneen u thelathini na miteen: 

22 na kabila la Benyamin: na mkuu wa wa- 
ana wa Benyamin Abidan mwana wa Gideo- 

23 ni: na jeshi lake, nao waliohesabiwa kwao, 

24 elfu hamsi u thelathini, na mia 'nne. Wote 
waliohesabiwa wa matuo ya Efraim elfu 
mia na nane, na mia, kwa majeshi yao. Nao 
wa tatu watakaotoka. 

25 Upande wa kaskazini bendera ya matuo 
ya Dan kwa majeshi yao: na mkuu wa 
waana wa Dan Ahiezer mwana wa Ammi- 

26 shaddai. Na jeshi lake, nao wote waliohe- 
sabiwa kwao, elfu theneen u settini na mia 

27 saba. Nao watuao karibu yake kabila la 
Asher: na mkuu wa waana wa Asher 

28 Pagiel mwana wa Okran: na jeshi lake, 
nao waliohesabiwa kwao, elfu wahid u aro- 
baini na mia tano: na kabila la Naftali; 

29 na mkuu wa waana wa Naftali Ahira 

30 mwana wa Enan: na jeshi lake, nao 


Google 


8 HESABU,JI. 


waliohesabiwa kwao, elfu thelatha u hamsi- 

Əl nina mia 'nne. Wote waliohesabiwa wa ma- 
tuo ya Dan elfu mia na hamsini na saba, 
na mia sita. Nao watatoka wa mwisho kwa 
bendera zao. 

82 Hawa waliohesabiwa wa waana wa Isra- 
eli kwa nyumba za baba zao : wote walio- 
hesabiwa wa matuo kwa majeshi yao elfu 
sita mia na tatu na mia tano na hamsini. 

33 Lakini Walawi hawakuhesabiwa katika 
waana wa Israeli; kama Bwana alivyo- 

34 mwamuru Musa. Ndivyo walivyofanya 
waana wa Israeli; kwa yote Bwana aliyo- 
mwamuru Musa, ndivyo walivyotua kwa 
bendera zao, ndivyo walivyotoka, killa 
mmoja kwa jamaa zao, kwa nyumba za 
baba zao. 


SURA 3. 


ASSI hivi vizazi vya Harun na Musa 

siku aliposema Bwana na Musa kati- 

2 ka mlima Sinai. Na haya majina ya waana 

wa Harun ; Nadab mzaliwa wa kwanza, na 

3 Abihu, Eleazar, na Ithamar. Haya majina 

ya waana wa Harun, wakohani waliotiwa 

mafuta, aliowajaza mikono wangojee kazi 

4 ya kikohani. Wakafa Nadab na Abihu 

mbele ya Bwana walipotoa moto mgeni 

mbele ya Bwana, katika bara ya Sinai, 

wala kwao hapana watoto; wakaingojea 

kazi ya kikohani Eleazar na Ithamar ma- 
choni pa Harun baba yao. 

5 Bwana akamwambia Musa, akisema, 


Google 


HESABU, II. 9 


6 Uwakaribishe kabila la Lawi, ukawaweke 
7 mbele ya Harun mkohani, wamngojee. Nao 
watayalinda malinzi yake, na malinzi ya 
kusanyiko lote mbele ya hema ya kusanyi- 
8 ko, kuhudumia huduma ya masikani. Nao 
watavitunza vyombo vyote vya hema ya 
kusanyiko, watalinda malinzi ya waana wa 
Israeli, kuhudumia huduma -ya masikani. 
9 Nao Walawi utampa Harun na waanawe; 
kupewa amepewa hawa kwa ajili ya waana 
10 wa Israeli. Nawe utamwagiza Harun, na 
waanawe, nao wataushika ukohani wao: 
na mgeni atakayekaribia, atauawa. 
11 Bwanaakamwambia Musa, akisema, Na- 
12 mi, angalia, nimewatwaa Walawi katika 
kati ya waana wa Israeli mahali pao waume 
wa kwanza wafunguao tumbo la mama kati 
ya waana wa Israeli : nao Walawi wataku- 
13 wa wangu ; kwani waume wa kwanza wote 
wangu ; siku nilipowapiga waume wa kwa- 
nza wote katika inchi ya Misri ndipo nili- 
pojitakasia waume wa kwanza wote wa 
Israeli, wa watu na wa nyama : wangu wa- 
takuwa : ndimi Bwana. 
l4 Bwana akamwambia Musa katika bara 
15 ya Sinai, akisema, Uwahasibu waana wa 
Lawi kwa nyumba za baba zao, kwa jamaa 
zao; killa mume mwenyi mwezi na zayidi 
16 utawahasibu. Musa akawahasibu kwa 
neno la Bwana, kama alivyoamuriwa. 
17 Wakawa hawa waana wa Walawi kwa ma- 
jina yao; Gershon, na Kohath, na Merari. 
18 Na haya majina ya waana wa Gershon 


Google 


01 HESABU, III. 


19 kwa jamaa zao; Libni na Shimei. Na 
waana wa Kohath kwa jamaa zao; Amram, 

20 na Izhar, Hebron, na Uzziel. Na waana 
wa Merari kwa jamaa zao; Mahli na Mushi. 
Hizi jamaa za Walawi kwa nyumba za 
baba zao. 

21 Wa Geshon jamaa ya Walibni, na jamaa 
ya Washimei: hawa jamaa za Wagershoni. 

22 Waliohesabiwa wao, kwa hesabu ya wau- 
me wote, waliopata mwezi na zayidi, walio- 

28 hesabiwa wao, elfu saba na mia tano. Ja- 
maa za Wagershoni watatua nyuma ya 

24 masikani kwa magharibi. Na mkuu wa 
nyumba ya baba za Wagershoni Eliasaf 

29 mwana wa Lael. Na kutunza kwa waana 
wa Gershon katika hema ya kusanyiko 
watatunza masikani na ile hema, funiko 
lake, na tandiko la mlango wa hema ya 

26 kusanyiko, na machandalua ya ua, na ta- 
ndiko la mlango wa ua, ulioko kwa masi- 
kani, na kwa mathbahu pande zake, na ka- 
mba zake za huduma yake yote. 

27 Na wa Kohathi jamaa ya Waamram, na 
jamaa ya Waizhar, na jamaa ya Wahebron, 
na jamaa ya Wauzziel: hawa jamaa za 

28 Wakohathi. Kwa hesabu ya waume wote, 
waliopata mwezi na zayidi, elfu nane na 
sita mia, wakilinda malinzi ya patakatifu. 

29 Jamaa za waana wa Kohath watatua upa- 

30 nde wa masikani wa kusini. Na mkuu 
wa nyumba ya baba za jamaa za Wakohath 

31 Elizafan mwana wa Uzziel. Na kutunza 
kwao watatunza sanduku, na meza, na ki- 


Google 


HESABU, III. 11 


nara, nazo mathbahu, na vyombo vya 
patakatifu, wangojeleavyo, na tandiko na 

32 huduma yake yote. Na Eleazar, mwana 
wa Harun mkohani, mkuu wa wakuu wa 
Walawi, awasimamie walindao malinzi ya 
patakatifu. 

33. Wa Merari jamaa ya Wamahli, na jamaa 

94 ya Wamushi: hizi jamaa za Merari. Nao 
waliohesabiwa wao, kwa hesabu ya waume 
wote, waliopata mwezi na zayidi, elfu sita 

39 na miteen. Na mkuu wa nyumba ya baba 
za jamaa za Merari Zuriel mwana wa Abi- 
hail: watatua upande wa masikani wa 

36 kaskazini. Na usimamizi wao waana wa 
Merari kutunza mbau za masikani, na 
michukuzi yake, na nguzo zake, na ma- 
weko yake, na vyombo vyake vyote, na 

37 huduma yake yote; na nguzo za ua pande 
zote, na maweko yao, na mismari yao, na 

38 kamba zao. Nao watuao mbele ya masi- 
kani kwa mashariki, mbele ya hema 
ya kusanyiko kwa kutokea jua, Musa, na 
Harun na waanawe, wakilinda malinzi ya 
patakatifu kwa malinzi ya waana wa Isra- 
eli ; naye mgeni atakayekaribia, atauawa. 

39 Wote waliohesabiwa wa Walawi, Musa na 
Harun waliowahasibu kwa amri ya Bwana, 
kwa jamaa zao, waume wote waliopata 
mwezi na zayidi, elfu theneen asharini. 

40 Bwana akamwambia Musa, Uwahasibu 
waume wote wazaliwa wa kwanza wa waa- 
na wa Israeli, waliopata mwezi na zayidi, 

4l ukafanye hesabu ya majina yao. Nawe uta- 


Google 


HESABU, HI. 


nitwalia Walawi, (ndimi Bwana) mahali pao 
wazaliwa wa kwanza wote wa kati ya waana 
wa Israeli; na makundi ya Walawi mahali 
pao wazaliwa wa kwanza wa kati ya maku- 


42 ndi yote ya waana wa Israeli. Musa akawa- 


43 


Br È 


40 


hasibu, kama Bwana alivyomwamuru, wa- 
zaliwa wa kwanza wote kati ya waana wa 
Israel. Na waume wote wazaliwa wa 
kwanza kwa hesabu ya majina, waliopata 
mwezi na zayidi, katika wale waliohesabi- 
wa wao, elfu theneen u asharini, na miteen, 
na thelatha u sabwini. 

Bwana akamwambia Musa, akisema, 
Uwatwae Walawi mahali pa wazaliwa wa 
kwanza wote kati ya waana wa Israeli, na 
makundi ya Walawi mahali pa makundi 
yao: na Walawi watakuwa wangu; ndimi 
Bwana. Na kwa kuwakomboa wale miteen 
na thelatha u sabwini wazaliwa wa kwanza 
wa waana wa Israeli, waliowasazia Walawi, 
utawatwalia shekeli tano tano killa mmoja ; 
kwa shekeli ya patakatifu utatwaa (sheke- 
li ni gera asharini): nawe utawapa Harun 
na waanawe fetha, watakayokombolelea 
hesabu yao iliyosazwa. Musa akawatwalia 
fetha ya ukombozi waliowasazia wao 
waliokombolewa na Walawi: waliozaliwa 
wa kwanza wa waana wa [Israeli ndio alio- 
watwalia fetha, elfu na mia tatu, na se- 
ttini na tano, kwa shekeli ya patakatifu : 
Musa akawapa Harun na waanawe fetha 
ya ukombozi, kwa neno la Bwana, kama 
Bwana alivyomwamuru Musa. 


Google 


E H E E R r o A AI 


2 


G3 


10 


l1 


HESABU, IV. 13 
SURA 4. 
WANA akamwambia Musa na Harun, 


akisema, Fanyeni hesabu ya waana 
wa Kohath katika kati ya waana wa Lawi, 
kwa jamaa zao, kwa nyumba za baba zao, 
waliopata miaka thelathini na zayidi hatta 
miaka hamsini, wote waingiao serikari, 
kuifanya kazi katika hema ya kusanyiko. 
Hn huduma ya waana wa Kohath katika 
hema ya kusanyiko, matakatifu ya mata- 
katifu: matuo yatakapoendelea, Harun ata- 
ingia, na waanawe, nao wataishusha pazia 
ya tandiko, na kulifunikiza nayo sanduku la 
ushahidi: na wataweka juu yake funiko 
la ngozi za tahashi, na kutandaza juu 
nguo ya samawati yote, na kuingiza mi- 
chukuzi yake. Na juu ya meza ya mika- 
te ya wonyesho watatandaza nguo ya sa- 
mawati, na wataweka juu yake sahani, na 
muko, na mabakuli na vikombe vya kumi- 
minia na mkate wa dayima utakuwa juu 
yake: nao watatandaza juu yao nguo ya 
nyekundu, na hiyo wataifunika na funiko 
la ngozi za tahashi, na kuingiza michukuzi 
yake. Nao watatwaa nguo ya sama- 
wati, na kufunikiza kinara cha nuru, na 
taa zake, na makoleo yake, na viweko vya- 
ke, na vyombo vyake vyote vya mafuta, 
wavingojeleavyo kwake: na kukitia, na 
vyombo vyake vyote ndani ya funiko la 
ngozi za tahashi, na kukiweka juu ya 
mti. Na juuya mathbahu ya thahabu 


Google 


nikiza na funiko la ngozi za tahashi, na 
12 kuingiza michukuzi yake : nao watavitwaa 
vyombo vyote vya ungoje, wavingojelea- 
vyo katika patakatifu, na kuvitia katika 
nguo samawati, na kuvifunikiza na funiko 
la ngozi za tahashi, na kuviweka katika 
13 mti. Nao watayaondoa majifu mathba- 
huni, na kutandaza nguo ya urujuani juu 
14 yake: nao wataweka juu yake vyombo 
vyake vyote, waingojeleavyo, vyetezo, 
mauma, na magembe, na mabakuli, vyombo 
vyote vya mathbahu ; nao watatandaza juu 
yake funiko la ngozi za tahashi, na kui- 
15 ngiza michukuzi yake. Na Harun na 
waanawe watakapokwisha kufunikiza pa- 
takatifu, na vyombo vyote vya patakatifu, 
yakiwa matuo yataendelea; baadaye, waa- 
na wa Kohath watakuja kuchukua : lakini 
patakat:fu hawatagusa, wasife. Vitu hivi 
mzigo wa waana wa Kohath katika hema ya 
16 kusanyiko. Na usimamizi wake Eleazar 
mwana wa Harun mkohani mafuta ya taa, 
na vukizo la manukato, na sadaka ya unga 
ya dayima, na mafuta ya kutika usimami- 
zi wa masikani yote na wa yote yaliyomo, 
patakatifu na vyombo vyake. 
17 Bwana akawaambia Musa na Harun 
18 akisema, Msiwakatie mbali kabila la ja- 
19 maa za Wakohath katika Walawi: haya 
mwafanyie, wapate kuishi, wasife, waya- 
karibiapo matakatifu ya matakatifu : Ha- 
run na waanawe wataingia, na kuwaagi- 


14 HESABU, IV. 
= watatandaza nguo ya samawati, na kaiii 
| 


Google 


HESABU, IV. 15 


zia killa mtu huduma yake na mzigo wa- 
20 ke: wala hawataingia kutazama hatta ki- 
dogo patakatifu, wasife. 
21 Bwana akamwambia Musa, akisema, 
22 Fanya hesabu ya waana wa Gershon nao, 
kwa nyumba za baba zao, kwa jamaa zao; 
23 waliopata miaka thelathini na zayidi hatta 
miaka hamsini utawahasibu: wote wai- 
ngiao kungojea serikari, kuhudumia hudu- 
24 ma katika hema ya kusanyiko. Hii huduma 
yao jamaa za Wagershoni, kwa kuhudumia 
20 na kwa kuchukua mizigo: watachukua 
mapazia ya masikani, na hema ya kusanyi- 
ko, funiko lake, na funiko la ngozi za ta- 
hashi lilioko juu yake, na tandiko la mla- 
20 ngo wa hema ya kusanyiko; na machanda- 
lua ya ua, na tandiko la mlango, mlangoni pa 
ua, ulioko kwa masikani na kwa mathbahu 
pande zake, na kamba zao, na vyombo 
vyote vya huduma yao, nayo yote yata- 
kayofanyika kwao, ndiyo watakayohudu- 
27 mia. ` Kwa amri ya Harun na waanawe 
itakuwa huduma yote ya waana wa Wa- 
gershoni, kwa mizigo yao yote, na kwa 
huduma yao yote: nanyi mtawasimamia 
23 mizigo yao yote katika malinzi yao. Hii 
huduma ya jamaa za waana wa Wagershoni 
katika hema ya kusanyiko : na malinzi yao 
chini ya mkono wa Ithamar mwana wa 
Harun mkohani. 
29) Waana wa Merari utawahasibu kwa ja- 
00 maa zao, kwa nyumba za baba zao; walio- 
pata miaka thelathini na zayidi hatta kwa 


Google 


16 HESABU, IV. 


miaka hamsini utawahasibu, killa mmoja 
aingiaye serikari, kuihudumia huduma ya 

31 hema ya kusanyiko. Na haya malinzi ya 
mizigo yao, kwa huduma yao yote katika 

hema ya kusanyiko; mbau za masikani, 
na michukuzi yake, na nguzo zake, na 

32 maweko yake; na nguzo za ua pande zote, 
na maweko yao, na mismarı yao, na kamba 
zao, pamoja na vyombo vyao vyote, na 
huduma yao yote: na kwa jina mtawaagi- 

33 zia vyombo vya malinzi ya mizigo yao. Hii 
huduma ya jamaa za waana wa Merari, 
kwa huduma yao yote, katika hema ya 
kusanyiko, chini ya mkono wa Ithamar 
mwana wa Harun mkohani. 

34 Na Musa na Harun na wakuu wa kusa- 
nyiko wakawahasibu waana wa Wakohath 
kwa jamaa zao, na kwa nyumba za baba 

35 zao, waliopata miaka thelathini na zayidi 
hatta kwa miaka hamsini, killa mmoja aingi- 
aye serikari kwa huduma ya hemani mwa 

36 kusanyiko; wakawa waliohesabiwa wao kwa 
jamaa zao elfeen na mia saba na hamsini. 

37 Hawa waliohesabiwa wa jamaa za Wako- 
hath, wote waliohudumia katika hema ya 
kusanyiko, Musa na Harun waliowahasi- 
bu kwa amri ya Bwana kwa mkono wa 
Musa. 

38 Nao waliohesabiwa wa waana wa Ger- 
shon, kwa jamaa zao, na kwa nyumba za 

39 baba zao, waliopata miaka thelathini na 
zayidi hatta kwa miaka hamsini, killa 
mmoja aingiaye serikari, kwa huduma 


Google 


HESABU, IV. 17 


40 katika hema ya kusanyiko, hatta wale 
waliohesabiwa wao, kwa jamaa zao, kwa 
nyumba za baba zao, wakawa elfeen na 

41 mia sita na thelathini. Hawa ndio walio 
hesabiwa wa jamaa za waana wa Gershon, 
wote waliohudumia katika hema ya kusa- 
nyiko, Musa na Harun waliowahasibu kwa 
amri ya Bwana. . 

42 Nao waliohesabiwa wa jamaa za waana 
wa Merari kwa jamaa zao, kwa nyumba za 

43 baba zao, waliopata miaka thelathini na 
zayidi hatta kwa miaka hamsini, killa 
mmoja aingiaye serikari kwa huduma 

44 katika hema ya kusanyiko, hatta wale wa- 
hohesabiwa wao, kwa jamaa zao, wakawa 

45 elfu tatu na miteen. Hawa ndio waliohe- 
sabiwa wa jamaa za waana wa Merari, 
Musa na Harun waliowahasibu kwa amri ya 
Bwana kwa mkono wa Musa. 

46 Wale wote waliohesabiwa wa Walawi, 
waliowahasibu Musa na Harun na wakuu wa 
Israeli, kwa jamaa zao, na kwa nyumba za 

47 baba zao, waliopata miaka thelathini na 
zayidi hatta kwa miaka hamsini, killa 
mmoja aingiaye kuhudumia huduma, na 
huduma ya mizigo, katika hema ya kusa- 

48 nyiko, hatta wale waliohesabiwa wao, wa- 
kawa elfu nane na mia tano na thema nini. 

49 Kwa amri ya Bwana walihesabiwa kwa 
mkono wa Musa, killa mmoja kwa hudu- 
ma yake, na kwa mzigo wake: ndivyo wa- 
livyohesabiwa naye, kama Bwana alivyo- 
mwamuru Musa. 


Google 


18 HESABU, V. 
SURA 5. 


WANA akamwambia Musa, akisema, 
f Uwaamuru waana wa Israeli, watoe 
matuoni killa mwenyi ukoma, na killa 
mwenyi kisunono, naye yote aliyejinajisi 
kwa mfu. Mume kwa mke mtawatoa, nje 
ya matuo mtawatoa, wasiyanajisi matuo 
4 yao, nikaaye kati mwake. Waana wa 
Israeli wakafanya hivi, huwatoa nje ya 
matuo : kama Bwana alivyomwambia Musa, 
kwa hivi hufanya waana wa Israeli. 
Bwana akamwambia Musa, akisema, 
Uwaambie waana wa Israeli, mtu ataka- 
pofanya thambi mume ao mke, kama hufa- 
nyavyo waana Adamu, kumwasi Bwana, 
7 rohoile kuwa na hatiya ; "ndipo wataungama 
thambi yao waliyoifanya; ; naye atatoa mali- 
po ya kosa lake kamili, na kuyaongeza se- 
hemu ya tano, na kumpa yule aliyemkosa. 
8 Lakim kama mtu hana jamaa wawezao ku- 
lipwa kosa, malipo ya kosa aliyofanyiziwa 
Bwana, yatakuwa ya mkohani; pamoja na 
kondoo mume wa upatanisho, atakayepa- 
9 tanishwa naye. Na killa cha kumua cha 
matakatifu yote ya waana wa Israeli, wata- 
kachomtolea mkohani, kitakuwa chake. 
10 Na ya killa mtu yaliyotakasika yatakuwa 
yake: cho chote mtn atakachompa mkohani 
kitakuwa chake. 
11 Bwana akamwambia Musa, akisema, 
12 Unene nao waana wa Israeli, ukawaambie, 


oo n 


Qs GI 


Google 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


HESABU, V. 19 


Kama mke wa mtu atembea, kama amfa- 
nyia kosa, na mwana mume alala naye kwa 
asharati, na kufichwa machoni pa mumewe, 
na kusettiri, naye amejinajisi, wala hapana 
shahidi juu yake, wala hakushikwa j; 
na yule mume akiingiliwa uwivu moyoni, 
akimwonea uwivu mke wake, naye kuwa 
na unajisi: ao akiingiliwa uwivu moyoni, 
akimwonea uwivu mke wake, naye hana 
unajisi : bassi mume atamletea mkohani 
mkewe, na matoleo yake atayachukua naye, 
sehemu ya kumi ya efa ya shayiri; asimi- 
mine mafuta juu yake, wala asitie lebona: 
kwani sadaka ya unga ya uwivu hii, sada- 
ka ya unga ya ukumbusho, ikumbushayo 
uovu. Naye mkohani atamkaribisha, ata- 
mweka mbele ya Bwana; na mkohani ata- 
twaa maji matakatifu chomboni mwa udo- 
ngo; na mavumbi yaliyoko chini katika 
masikani atatwaa mkohaniatayatia majini : 
naye mkohani atamweka mwanamke mbele 
ya Bwana, atamfunulia kitwa mwanamke, 
na sadaka ya unga ya ukumbusho atamwe- 
kea mikononi, iliyo sadaka ya unga ya 
uwivu ; na mkohani atakuwa nayo mkono- 
ni maji ya uchungu ya kulaanisha : na mko- 
hani atamwapiza na kumwambia mwana- 
mke, Asipokuwa mwanamume amelala 
nawe, nawe usipokuwa umetembea kwa 
asharati katika mume wako, uachiliwe na 
maji haya ya uchungu yalaanishayo: la- 
kini kama umetembea katika mume wako, 
nawe umetiwa unajisi, na mtu amelala na- 


Google 


20 HESABU, V. 


21 we zayidi ya mume wako: ndipo mkohani 
atamwapiza mwanamke kwa laana, na 
mkohani atamwambia mwanamke, Bwana 
akufanye laana na kiapo kati ya watu wa- 
ko, Bwana atakapokuangamizia paja, na ku- 

22 kuvimbishia tumbo; na maji haya yalaani- 
shayo yataingia ndani mwako, na kuku- 
vimbishia tumbo, na kukuangamizia paja: 
na mwanamke atasema, Amin, Amin. 

23 Na mkohani atayaandika malaana haya ki- 
tabuni, naye atayazimiliza kwa maji ya u- 

24 chungu: na atamnywesha yule mwanamke 
maji ya uchungu yalaanishayo: na maji 
yalaanishayo yatamwingia, machungu. 

29 Na mkohani atatwaa ile sadaka ya unga ya 
uwivu mkononi kwa mwanamke, ataitikisa 

26 mbele ya Bwana, ataileta kwa mathbahu: 
na mkohani atatwaa ukufi wa sadaka ya 
unga kwa ukumbusho wake, na kuchoma 
mathbahuni, halafu atamnywesha mwana- 

27 mke maji. Na akiisha kumnywesha maji, 
itakuwa kama ametiwa unajisi, na kumkosa 
mumewe, yale maji yalaanishayo yatamwi- 
ngia machungu, na tumbo lake litavimba, na 
paja lake litaangamia: naye mwanamke 

28 atakuwa laana kati ya watu wake. Hatta 
mwanamke asipotiwa unajisi, lakini yu 
safi; ndipo ataachiliwa, atachukua mi- 

29 mba. Hn sheria ya uwivu, mke ataka- 
potembea katika mume wake, na kutiwa 

80 unajisi ; ao uwivu ukimwingilia mtu moyo- 
ni, naye amwonea uwivu mkewe, bassi ata- 
mweka mwanamke mbele ya Bwana, na 


Google 


əl 


10 


HESABU, VI. 21 
mkohani atamfanyizia sheria hii yote. Na- 


ye mwanamume ataachiliwa uovu, na yule 
mwanamke atauchukua uovu wake. 


SURA 6. 


Į WANA akamwambia Musa, akisema, 


(2) Useme na waana wa Israeli, ukawa- 
ambie, Atakapojitenga mtu mume ao mke 
kwa kuweka nathiri ya Mnathiri, ajifanye 
wakf kwa Bwana: atakuwa wakf katika 
mvinyo na kileo ; hatakunywa siki ya mvi- 
nyo, wala siki ya kileo, wala hatakunywa 
maji yo yote yatokayo zabibu, wala kula za- 
bibu ao mbichi ao zilizokauka. Siku zote za 
nathiri yake hatakula kilichofanyika kwa 
mzabibu wa mvinyo, tangu makokwa hatta 
maganda. Siku zote za nathiri yake ya ku- 
wa wakf hautamjia wembe kitwani; hatta 
siku zake za kujifanya wakf kwa Bwana zi- 
takapotimia, atakuwa mtakatifu, ataacha 
nyele za kitwani zikue. Siku zote za kujifa- 
nya wakf kwa Bwana hatakaribia mayiti. 
Asijitie uchafu kwa baba, ao kwa mama, 
kwa ndugu, ao kwa umbu, wakifa: kwa sa- 
babu kitwani kwake kuwa wakf kwa Muu- 
ngu. Siku zote za kuwa wakf yu mtakatifu 
kwa Bwana. Na akifa mfu kwa ghafula ka- 
ribu naye, na kitwa chake cha kuwa wakf 
kikitiwa uchafu, bassi atanyoa kitwa siku 
ya kutakasika kwake, siku ya saba atanyoa. 
Na siku ya nane atamletca mkohani mla- 
ngoni mwa hema ya kusanyiko hua wawili, 


Google 


22 HESABU, VI. 


l] ao makinda ya njiwa wawili: na mkohani 
atamtoa mmoja wa thambi, na wa pili kwa 
kafara, atamfanyia upatanisho, akiwa ame- 
kosa kwa mayiti, na kitwa chake atatakasa 

12 siku ile ile. Naye atazifanya wakf kwa 
Bwana siku zake za kuwa wakf, naye ata- 
leta mwana kondoo mume wa mwaka wa 
kwanza matoleo ya kosa: lakini siku za 
kwanza zitafunguka, kwa kuwa ‘wakf 
kwake kwa kutiwa unajisi. 

13 Na hii sheria ya Mnathiri, siku zake za 
kuwa wakf zilipotimia : ataletwa mlango- 

14 ni kwa hema ya kusanyiko; naye atamto- 
lea Bwana matoleo yake, mwana kondoo 
mume mmoja wa mwaka wa kwanza mka- 
milifu kwa kafara, na mwana kondoo 
mke mmoja wa mwaka wa kwanza mkami- 
lifu ya thambi, na kondoo mume mmoja 

15 mkamilifu za amani, na kikapo cha mi- 
kate isiyochachwa, na maandazi ya unga 
mzuri uliochanganyika na mafuta, na ma- 
kaki yasiyochachwa, yaliyotiwa mafuta, na 
sadaka yao ya unga, na mamiminiko yao. 

16 Naye mkohani ataleta mbele ya Bwana, 

17 atamtolea ya thambi, na kafara: na yule 
kondoo mume atamtolea Bwana sa- 
daka ya matoleo ya amani, . pamoja na 
kikapo cha mikate isiyochachwa: mkohani 
atatoa tena sadaka yake ya unga, na mimi- 

18 niko lake. Naye Mnathiri atanyoa kitwa 
cha kuwa wakf kwake mlangoni pa hema 
ya kusanyiko, na kuzichukua nyele za kitwa 
cha kuwa wakf kwake, na kutia motoni 


Google 


HESABU, VI. 93 


ulioko chini ya sadaka ya matoleo ya 
19 amani. Na mkohani atalitwaa bega lililo- 
tokota la kondoo mume na moja kati- 
ka maandazi yasiyochachwa ya kikapo- 
ni, na kaki moja lisilochachwa, atayatia 
mikononi kwa Mnathiri, baada yake akii- 
20 sha kunyoa cha kuwa wakf kwake: na 
mkohaniatayatikisa tikiso mbele ya Bwana ; 
takatifu hili la mkohani, pamoja na kifua 
cha kutikisa na paja la kuinua: na baadaye 
21 ruhusa Mnathiri anywe mvinyo. Hii she- 
ria ya Mnathiri, awekaye nathiri, matoleo 
yake kwa Bwana kwa kuwa wakf kwake, 
zayidi ya yale mkono wake uwezayo kuya- 
pata: kwa nathiri yake aliyoiweka, hivi 
, akafanye juu ya sheria ya kuwa wakf 
kwake. 
22 Bwana akamwambia Musa akisema, 
23 Uwaambie Harun na waanawe, ukisema, 
Hivi mtakavyowabariki waana wa Israel; 
mtawaambia, 
24 Bwana akubariki, akulinde: 
23 Bwana akutolee nuru ya uso wako, 
akurehemie: 
20 Bwana akumulie uso wake, akupe 
amani. 
27 Ndivyo watakavyoliweka jina langu juu ya 
waana wa Israeli; nami nitawabariki. 


SURA 7. 
KAWA siku alipokwisha Musa kupandi- 


sha masikani, na kuitia mafuta, na kni- 


Google 


24 HESABU, VII. 


takasa, na vyombo vyake vyote, na ma- 
2 thbahu na vyombo vyake vyote, na kuvitia 
mafuta na kuvitakasa; wakuu wa Israeli, 
walio juu ya nyumba za baba zao, waka- 
leta matoleo; hawa wakuu wa makabila, 
hawa ndio waliowasimamia wale waliohe- 
3 sabiwa: wakamletea Bwana matoleo yao, 
magari sita yenyi mafuniko, na ng'ombe 
kumi na wawili: kwa wakuu wawili wawili 
gari moja moja, na kwa killa mkuu ng'ombe 
mmoja: wakawatolea mbele ya masikani. 
4 Bwana akamwambia Musa, akisema, (5) Po- 
ö kea kwao, wapate kuwa wa kuhudumia hu- 
duma ya hema ya kusanyiko; na utawaga- 
wia Walawi, killa mtu kwa huduma yake. 
Musa akayapokea magari na ng'ombe, 
akawagawia Walawi. Magari mawili na 
ng'ombe wanne akawagawia waana wa 
Gershon, kwa huduma yao: na magari ma- 
nne na ng'ombe wanane akawagawia 
waana wa Merari, kwa huduma yao, 
chini ya mkono wa Ithamar mwana wa 
9 Harun mkohani. Asiwagawie waana wa 
Kohath : kwa kuwa huduma ya patakatifu 
10 kwao; nao huchukua mabegani. Wakuu 
wakatolea kwa kuwekea wakf mathbahu, 
siku ilipotiwa mafuta, hatta wakuu waka- 
toa matoleo yao mbele ya mathbahu. 
11 Bwana akamwambia Musa, Watatoa ma- 
toleo yao, killa mkuu siku yake, kwa ku- 
wekea wakf mathbahu. 
12 Akawa Nahshon mwana wa Amminadab, 
wa kabila la Yuda, aliyetoa matoleo yake 


O NG 


Google 


HESABU, VII. 25 


+ 13 siku ya kwanza: sahani ya fetha moja, 
- uthani mia thelathini, kopo la fetha moja 
la shekeli sabwini, kwa shekeli ya pataka- 
tifu ; zimejaa zote unga mzuri uliochanga- 
nyika na mafuta kwa sadaka ya unga; 
- 14 mwiko wa thahabu mmoja wa kumi, ume- 
jaa uvumba ; ndama mmoja, kondoo mume 
15 mmoja, mwana kondoo mume mmoja wa 
16 mwaka wa kwanza kwa kafara: beberu 
17 mmoja wa mbuzi kwayo ya thambi; na 
kwa thabihu ya matoleo ya amani, ng'ombe 
wawili, kondoo waume watano, mbuzi be- 
beru watano, waana kondoo waume wa 
mwaka wa kwanza watano: haya matoleo 
, ya Nahshon mwana wa Amminadab. 
18 Siku ya pili akatolea Nethanel, mwana 
19 wa Zuar, mkuu wa Issakar: akatoa mato- 
leo yake sahani ya fetha moja, uthani wake 
mia thelathini, kopo la fetha moja la she- 
keli sabwini kwa shekeli ya patakatifu; 
zimejaa zote unga mzuri uliochanganyika 
20 na mafuta kwa sadaka ya unga; mwiko 
wa thahabu mmoja wa kumi, umejaa uvu- 
21 mba; ndawa mmoja, kondoo mume 
mmoja, mwana kondoo mume mmoja 
22 wa mwaka wa kwanza, kwa kafara ; bebe- 
ru mmoja wa mbuzi kwayo ya thambi; 
23 na kwa thabihu ya matoleo ya amani, ng'o- 
mbe wawili, kondoo waume watano, mbuzi 
beberu watano, waana kondoo waume wa 
mwaka kwanza watano: haya matoleo yake 
Nethanel mwana wa Zuar. | 
24 Siku ya tatu mkuu wa waana wa Za- 


Google 


to 
ap 


HESABU, VII. 


bulon Eliab mwana wa Helon; matoleo 
yake sahani ya fetha moja, uthani wake mia 
na thelathini, kopo la fetha moja ya shekeli 
sabwini, kwa shekeli ya patakatifu; zīme- 
jaa zote unga mzuri uliochanganyika na 
26 mafuta kwa sadaka ya unga; mwiko wa 
27 thahabu wa kumi, umejaa uvumba; nda- 
ma mmoja, kondoo mume mmoja, mwana 
kondoo mume mmoja wa mwaka wa kwa- 
28 nza, kwa kafara; beberu mmoja wa mbu- 
29 zi kwayo ya thambi; na kwa thabihu ya 
matoleo ya amani, ng'ombe wawili, kondoo 
waume watano, mbuzi beberu watano, 
waana kondoo waume wa mwaka wa kwa- 
nza watano: haya matoleo yake Eliab 
mwana wa Helon. 
830 Siku ya nne mkuu wa waana wa Reuben 
31 Elizur, mwana wa Shedeur; matoleo yake 
sahani ya fetha moja, uthani wake mia 
na thelathini, kopo la fetha moja la she- 
keli sabwini kwa shekeli ya patakatifu; 
zimejaa zote unga mzuri uliochanganyika 
32 na mafuta kwa sadaka ya unga; mwiko 
wa thahabu mmoja wa kumi, umejaa uvu- 
33 mba; ndama mmoja, kondoo mume mmoja, 
mwana kondoo mume mmoja wa mwaka 
34 wa kwanza kwa kafara; beberu mmoja 
35 wa mbuzi kwayo ya thambi ; na kwa tha- 
bihu ya matoleo ya amani, ng 'ombe wawili, 
kondoo waume watano, mbuzi beberu wa- 
tano, waana kondoo waume watano wa 
mwaka wa kwanza; haya matoleo yake 
Elizur mwana wa Shedeur. 


DO 
i 


Google 


HESABU, VII. 27 


90 Siku ya tano mkuu wa waana wa Simeon 
3/1 Shelumiel mwana wa Zurishaddai : mato- 
leo yake sahani ya fetha moja, uthani 
wake mia na thelathini, kopo la fetha mo- 
ja la shekeli sabwini, kwa shekeli ya pata- 
katifu; zimejaa zote unga mzuri uliocha- 
nganyika na mafuta kwa sadaka ya unga ; 
33 mwiko wa thahabu mmoja wa kumi, ume- 
34 jaa uvumba: ndama mmoja, kondoo mume 
mmoja, mwana kondoo mume mmoja wa 
40 mwaka wa kwanza, kwa katara; beberu 
Hl mmoja wa mbuzi kwayo ya thambi; na 
kwa thabihu ya matoleo ya amani, ng'ombe 
wawili, kondoo waume watano, mbuzi be- 
beru watano, waana kondoo waume wata- 
no wa mwaka wa kwanza; haya matoleo 
ya Shelumiel mwana wa Zurishaddai. 
42. Siku ya sita mkuu wa waana wa Gad 
43 Eliasaf mwana wa Deuel : matoleo yake sa- 
hani ya fetha moja, uthani wake mia na the- 
lathini, kopo la fetha la shekeli sabwini, 
kwa shekeli ya patakatifu; zimejaa zote 
unga mzuri uliochanganyika na mafuta 
# kwa sadaka ya unga; mwiko wa thahabu 
49 mmoja wa kumi, umejaa uvumba: ndama 
mmoja, kondoo mume mmoja, mwana ko- 
ndoo mmoja wa mwaka wa kwanza, kwa 
46 kafara: beberu mmoja wa mbuzi kwayo ya 
47 thambi: na kwa thabihu ya matoleo ya 
amani, ng'ombe wawili, kondoo waume 
watano, mbuzi beberu watano, waana ku- 
ndoo watano wa mwaka wa kwanza: haya 
matoleo ya Eliasaf mwana wa Deuel. 


Google 


28 HESABU, VII. 


48 Siku ya saba mkuu wa waana wa Efraim, 
49 Elishama mwana wa Ammihud : matoleo 
yake sahani ya fetha moja, uthani wake 
mia na thelathini, kopo la fetha la shekeli 
sabwini, kwa shekeli ya patakatifu; zime- 
jaa zote unga mzuri uliochanganyika na ma- 
30 futa kwa sadaka ya unga; mwiko wa tha- 
habu mmoja wa kumi, umejaa uvumba; 
öl ndama mmoja, kondoo mume mmoja, 
mwana kondoo mmoja wa mwaka wa 
52 kwanza, kwa kafara: beberu mmoja wa 
53 mbuzi kwayo ya thambi; na kwa thabihu 
ya matoleo ya amani, ng'ombe wawili, ko- 
ndoo waume watano, mbuzi beberu watano, 
waana kondoo watano wa mwaka wa kwa- 
nza: haya matoleo yake Elishama mwana 
wa Ammihud. 
34 NSiku ya nane mkuu wa waana wa Ma- 
nasse, Gamaliel mwana wa Pedazur: 
99 matoleo yake sahani ya fetha moja, utha- ` 
ni wake mia na thelathini, kopo la fetha 
moja la shekeli sabwini, kwa shekeli ya 
patakatifu ; zimejaa zote unga mzuri ulio- 
changanyika na mafuta, kwa sadaka ya 
56 unga; mwiko wa thahabu mmoja wa kumi, 
57 umejaa uvumba; ndama mmoja, kondoo ; 
mume mmoja, mwana kondoo mume mmoja ` 
58 wa mwaka wa kwanza, kwa kafara ; beberu 
59 mmoja wa mbuzi kwayo ya thambi; na kwa 
thabihu ya matoleo ya amani, ng’ombe wa- ` 
wili, kondoo waume watano, mbuzi beberu ` 
watano, waana kondoo waume watano wa 
mwaka wa kwanza; haya matoleo ya Ga- 


Google 


2 r mi, aa 8 aa AA WA 


HESABU, VII. 29 


maliel mwana wa Pedazur. 
60 Siku ya tissia mkuu wa waana wa Be- 
61 nyamin, Abidan mwana wa Gideoni: ma- 
toleo yake sahani ya fetha moja, uthani wa- 
ke mia na thelathini, kopo la fetha moja la 
shekeli sabwini, kwa shekeli ya patakatifu; 
zimejaa zote unga mzuri uliochanganyika 
62 na mafuta kwa sadaka ya unga; mwiko wa 
thahabu mmoja wa kumi, umejaa uvumba; 
63 ndama mmoja, kondoo mume mmoja, 
mwana kondoo mume mmoja wa mwaka 
64 wa kwanza kwa kafara; beberu mmoja wa 
63 mbuzi kwayo ya thambi; na kwa thabihu 
ya matoleo ya amani, ng'ombe wawili, 
kondoo waume watano, mbuzi beberu wa- 
tano, na waana kondoo waume watano 
wa mwaka wa kwanza: haya matoleo ya 
Abidan mwana wa Gideoni. 
66. Siku ya kumi mkuu wa waana wa Dan, 
67 Ahiezer mwana wa Ammi-shaddai: mato- 
leo yake sahani ya fetha moja, uthani wake 
mia na thelathini, kopo la fetha moja la 
shekeli sabwini, kwa shekeli ya patakatifu; 
zimejaa zote unga mzuri uliochanga- 
nyika na mafuta kwa sadaka ya unga; 
68 mwiko wa thahabu mmoja wa kumi, 
69 umejaa uvumba; ndama mmoja, kondoo 
mumemmoja, mwana kondoo mume mmo- 
ja wa mwaka wa kwanza, kwa kafara; 
70 beberu mmoja wa mbuzi kwayo ya thambi; 
71 na kwa thabihu ya matoleo ya amani, 
ng'ombe wawili, kondoo waume watano, 
mbuzi beberu watano, waana kondoo wau- 


Google 


aja] 


50) 
8] 


82 
83 


HESABU, VII. 


me watano wa mwaka wa kwanza; haya 
matoleo ya Ahiezer mwana wa Ammi- 
shaddai. 

Siku ya edashara, mkuu wa waana wa 
Asher, Pagiel mwana wa Okran : matoleo 
yake sahani ya fetha moja, uthani wake 
mia na thelathini, kopo la fetha moja 
la shekeli sabwini, kwa shekeli ya pata- 
katifu; zimejaa zote unga mzuri uliocha- 
nganyika na mafuta kwa sadaka ya unga; 
mwiko wa thahabu mmoja wa kumi, ume- 


5 jaa uvumba; ndama mmoja, kondoo mume 


mmoja, mwana kondoo mume mmoja wa 
mwaka wa kwanza; kwa kafara; beberu 
mmoja wa mbuzi kwayo ya thambi; 
kwa thabihu ya matoleo ya amani, ng'o- 
mbe wawili, kondoo waume watano, mbu- 
z1 beberu watano, waana kondoo waume 
watano wa mwaka wa kwanza: haya mato- 
leo yake Pagiel mwana wa Okran. 

Siku ya thenashara mkuu wa waana 
wa Naftali, Ahira mwana wa Enan; ma- 
toleo yake sahani ya fetha moja, uthani 
wake mia na thelathini, kopo la fetha moja 
la shekeli sabwini, kwa shekeli ya pataka- 
tifu; zimejaa zote unga mzuri uliochanga- 
nyika na matuta kwa sadaka ya unga; 
mwiko wa thahabu mmoja wa kumi, ume- 
jaa uvumba; ndama mmoja, kondoo mume 
mmoja, mwana kondoo mume mmoja wa 
mwaka wa kwanza, kwa katara ; beberu 
mmoja wa mbuzi kwayo ya thambi ; na kwa 
thabihu ya matoleo ya amani, ng "ombe 


Google 


NUKTA 


HESABU, VII. 31 


wawili, kondoo waume watano, mbuzi be- 
beru watano, waana kondoo waume watano 
wa mwaka wa kwanza; haya matoleo ya 
Ahira mwana wa Enan. 

84 Hivi kuweka wakf kwa mathbahu, siku 
ilipotiwa mafuta, kwa wakuu wa Israeli: 
sahani kumi na mbili za fetha, makopo kumi 
na mawili ya fetha, miiko kumi na miwili ya 

85 thahabu: killa sahani ya fetha ya mia na 
thelathini, na killa kopo la sabwini : fetha 
yote ya vyombo elfeen na mia 'nne, kwa 

86 shekeli ya patakatifu: miiko ya tnahavu 
kumi na miwili imejaa uvumba, kumi 


kumi kwa shekeli ya patakatifu ; thahabu 


87 yote ya miiko mia na asharini: nyama zote 


za kafara ng'ombe kumi na wawili, kondoo 
waume kumi na wawili, waana kondoo 
waume wa mwaka wa kwanza kumi na 
wawili, na sadaka yao ya unga: na beberu 
wa mbuzi kwayo ya thambi kuminaw wih: 

88 na nyama zote za thabihu ya matoleo ya 
amani ng'ombe asharini na wa'nne, ko- 
ndoo waume settini, mbuzi beberu settini, 
waana kondoo waume wa mwaka wa kwa- 
nza settini. Hivi kuweka wakf kwa ma- 

89 thabahu, baada ya kutiwa mafuta. Naye 
Musa alipoingia hemani mwa kusanyiko, 
aseme naye, ndipo alipoisikia Sauti ikise- 
ma. naye toka juu ya kisetiri kilichokuwa 
Juu ya sanduku ya ushahidi, toka kati 
ya makerubi mawili; akasema naye. 


Google 





Âw AA a O aa 


A t an 
2 .. 


RU LALAR E ERB A SAR a EU ai wa WA AA AA a 


32 HESABU, VII. 
SURA 8. 


TI JWANA akamwambia Musa, akisema, 
(2) Umwambie Harun, ukaseme naye, 
Utakapowasha taa, taa saba zitaangaza 
3 mbele ya kinara. Akafanya Harun hivi; 
akawasha taa zake mbele ya kinara, kama 
4 Bwana alivyomwamuru Musa. Na hii ka- 
zi yake kinara, thahabu iliyofuliwa: hatta 
kwa shina lake, kwa maua yake, kazi iliyo- 
fuliwa : kwa namna Bwana aliyomwonyesha 
Musa, ndivyo alivyofanya kinara. 
5 Bwana akamwambia Musa, akisema, 
6 Uwatwae Walawi katika kati ya waana wa 
- 7 Israeli, ukawatakase. Na haya utakayo- 
watendea, kuwatakasa: uwamiminie maji 
ya kwa thambi, wakapishe wembe juu ya 
mwili wao wote, wakafue nguo zao, wakaji- 
8 takase. Wakatwae ndama, na sadaka ya- 
ke ya unga, unga mzuri uliochanganyika 
na mafuta, na ndama mwingine utatwaa 
9 kwayo ya thambi. Nawe utawatoa Wala- 
wi mbele ya hema ya kusanyiko: na- 
we utawakusanya kusanyiko lote la waana 
10 wa Israeli: nawe utawatoa Walawi mbele 
ya Bwana: na waana wa Israeli watawa- 
11 wekea Walawi mikono yao: na Harun ata- 
watoa Walawi mbele ya Bwana kwa tikiso, 
kwa ajili ya waana wa Israeli, wawe wa 
12 kuhudumia huduma yake Bwana. Nao 
Walawi wataweka mikono vitwani kwa 
ng'ombe: nawe umtoe mmoja kwayo ya 
thambi, na wa pili kafara, kwa Bwana, ku- 


Google 


HESABU, VIII. 33 


13 wafanyia upatanisho Walawi. Nawe uta- 
waweka Walawi mbele ya Harun, na mbe- 

le ya waanawe, utawatoa tikiso kwa 
14 Bwana. Ndivyo utakavyowatenga Wala- 
wi katika kati ya waana wa Israeli, na Wa- 
15 lawi watakuwa wangu. Na baadaye Wala- 
wi wataingia kuihudumia hema ya kusa- 
nviko: nawe utawatakasa, na kuwatoa kwa 

16 tikiso. Kwani kupewa nimepewa hawa 
katika kati ya waana wa Israeli; mahali 
pao wote wafunguao tumbo la mama, hatta 
wazaliwa wa kwanza wa waana wa Israeli 

17 wote, nimewatwalia hawa. Kwani wazaliwa 
wa kwanza wote katika waana wa Israeli 
wangu, wa waana Adamu na wa nyama: 
siku ile nilipowapiga wazaliwa wa kwanza 
wote katika inchi ya Misri naliwatakasa 
18 kwangu mwenyewe. Nami nimewatwaa 
© Walawi mahalı pa wazaliwa wa kwanza 
19 wote kati ya waana wa Israeli. Tena Wa- 
lawi kupwa amepewa nami Harun na 
waanawe katika waana wa Israeli, kuhu- 
dumia huduma ya waana wa Israeli katika 
hema ya kusanyiko, na kuwafanyia upata- 
nisho waana wa Israeli : isiwe tauni kati 
| waana wa Israeli, wakikaribia waana wa 
) 20 Israeli kwa patakatifu. Hivi Musa na 
Harun na kusanyiko lote la waana wa Isra- 
eli wakawatendea Walawi: kwa yote Bwa- 
na aliyomwamuru Musa juu ya Walawi, 
ndivyo waana wa Israeli walivyowatendez. 

21 Walawi pige was ya thambi, ,wakafua 
nguo zao; Harun akawatoa kwa, tikiso 


Google 


34 HESABU, VIII. 


mbele ya Bwana ; Harun akawafanyia upa- 
22 tanisho kuwatakasa. Baadaye waliingia 
Walawi kuhudumia huduma yao hemani 
mwa kusanyiko mbele ya Harun, na mbele 
ya waanawe: kama Bwana alivyomwa- 
muru Musa juu ya Walawi, ndivyo walivyo- 
watendea. 
23 Bwana akamwambia Musa, akisema, 
24 Kwao Walawi haya: wenyi miaka hamsi 
u asharini na zayidi waa ya kungojea 
serikari katika huduma ya hemani mwa 
25 kusanyiko: na wenyi miaka hamsini wata- 
rudi katika kungojea serikari ya huduma, 
26 wala hawatahudumia tena ; lakini watango- 
jea pamoja na ndugu zao katika hema ya 
usanyiko, kulinda malinzi, na huduma 
wasihudumie. Ndivyo utakavyowatendea 
Walawi kwa malinzi yao. 


SURA 9. 


WANA akamwambia Musa katika bara 

ya Sinai, mwezi wa kwanza wa mwaka 

wa pili, baada ya kutoka inchi ya Misri, 

2 akisema, Tena waana wa Israeli waifa- 

8 nye pasaka kwa muhulla wake. Siku 

ya arobatashara ya mwezi hun, kati ya 

jioni mbili, mtaifanya kwa muhulla wake: 

a sheria zake zote, na kwa maagizo ya- 

4 ke yote mtaifanya. Musa akawaambia 

$ waana wa Israeli, waifanye pasaka. Wa- 

kaifanya pasaka, wa: kwanza, siku ya aro- 
batashara ya mwezi, kati ya jioni mbili ' 





Google 


HESABU, IX. 35 


katika bara ya Sinai: kwa yote Bwana ali- 
yomwamuru Musa, ndivyo waliyoyafanya 
6 waana wa Israeli. Palikuwa na watu, wa- 
liokuwa na unajisi kwa mayiti ya mtu, 
hivi wasiweze kuifanya wa ha siku ile: 
wakaja mbele ya Musa na mbele ya Harun 
q siku ile: na wale watu wakamwambia, Sisi 
tumetiwa unajisi kwa mayiti ya mtu: kwani 
tumezuiwa tusitoe matoleo ya Bwana kwa 
muhulla wake kati ya waana wa Israeli? 
8 Musa akawaambia, Ngojeni ; mpate kusikia 
- atakayoamuru Bwana juu yenu. 
9 Bwana akamwambia Musa, akisema, 
10 Uwaambie waana wa Israeli, ukisema, ka- 
ma mtu wenu ao wa vizazi vyenu atakuwa 
na unajisi kwa mayiti, ao akiwa anasafiri 
mbali, atamfanyia Bwana pasaka lakini: 
11 Mwezi wa pili, siku ya arobatashara, wa- 
- taifanya kati ya jioni mbili: wataila pamo- 
ja na mikate isiyochachwa na machungu: 
12 wasisaze kitu hatta assubuhi, wala kuvunja 
mfupa wake: kwa sheria yote ya pasaka 
13 wataifanya. Lakini mtu aliye safi, asiye 
anasafiri, akiacha kufanya pasaka, roho 
ile itakatika katika watu wake: kwa saba- 
bu matoleo ya Bwana hakumtolea kwa 
muhulla wake, mtu yule ataichukua tha- 
14 mbi yake. Na kama mgeni akikaa mwe- 
nu, atamfanyia Bwana pasaka ; kwa sheria 
ya pen na kwa maagizo yake, ndivyo 
atakavyofanya: mtakuwa na sheria moja 
ya mgeni, na yake mzalia wa inchi. 
15 Nasiku ilipopandishwa masikani wingu 





Google 


86 HESABU, IX. 


likafunikiza masikani, hatta hema ya usha- 
hidi : likawako juu ya masikani jioni kama 
kuonekana kwa moto hatta assubuhi. 
16 Ndivyo ilivyokuwa dayima: wingu likaifu- 
nikiza, na kuonekana kwa moto usiku. 
17 Na killa lilipoinuliwa wingu katika juu ya 
ile Hema, halafu yake ndipo wakasafiri 
waana wa Israeli: na pahali lilipokaa wingu, 
18 ndipo walipotua waana wa Israeli. Kwa 
amri ya Bwana waana wa Israeli wakasafiri, 
na kwa amri ya Bwana wakatua: siku zote 
wingu lilipokaa juu ya masikani wakawa 
19 wametua. Na wingu lilipokawia juu ya ma- 
sikani siku nyingi, ndipo waana wa Israeli 
wakalinda maliuzi ya Bwana, wasisafiri. 
20 Marra likiwa wingu siku chache juu ya 
masikani; ndipo kwa amri ya Bwana waka- 
tua, na kwa amri ya Bwana wakasafiri. 
21 Marra wingu likawako tangu jioni hatta 
assubuhi; na wingu lilipoinuliwa assubuhi, 
wakasafiri: ao mchana na usiku, liliponiuli- 

22 wa wiagu wakisafiri. Kanisizu mbili, a0 
mwezi, ao mwaka, wingu lilipokawia juu ya 
masikani , likikaa juu y ake, waana wa Israeli 
wakatua, wasisafiri: lakini lilipoinuliwa 
23 wakasifiri. Kwa amri ya Bwana wakitua, 
na kwa amri ya Bwana wakasafiri: waka- 
kamaa malinzi ya Bwana kwa amri ya ; 

wana mkononi kwa Musa. 


Google 


2 


HESABU, 3. 5 
SURA 10. 


WANA akamwambia Musa, akisema, 
Ujifanyizie paanda mbili za fetha; 

za iliyofuliwa utazifanyiza, nazo zitakuwa 
kwako za kuwaitia kusanyiko na kwa sa- 


3 fari ya matuo. Na watakapozipiga, kusa- 


nyiko lote watakusanyika kwako mlango- 


4 m pa hema ya kusanyiko. Na wakipiga 


moja tu, ndipo wakuu, walio juu ya elfu 


5 za Israeli, watakusanyika kwako. Na 


6 


QO ~y 


10 


mtakapopiga mbiu, matuo yaliyoko kwa 
mashariki watashika njia. Na mkipiga 
mbiu marra ya pili, matuo yaliyoko kwa 
kusini watashika njia: watapiga mbiu kwa 
safari zao. Lakini kusanyiko litakapoku- 
sanyika, mtapiga, wala si kwa mbiu. Na 
waana wa Harun, wakohani, watapiga kwa 
mapaanda; nazo zitakuwa kwa amri kwe- 
nu milele katika vizazi vyenu. Nanyi mta- 
kapokwenda vitani katika inchi yenu juu 
ya adui awaoneaye, ndipo mtapiga mbiu 
na mapaanda; nanyi mtakumbukwa mbele 
ya Bwana Muungu wenu, nanyi mtaokoka 
katika adui zenu. Tena siku ya furaha 
yenu, na siku kuu zenu, na mianzo ya mie- 
zi kwenu, mtapiga paanda juu ya kafara 
zenu, na juu ya thabihu zenu za matoleo 
ya amani; nazo zitakuwa kwenu kwa uku- 
mbusho mbele ya Muungu wenu: Mimi 
Bwana Muungu wenu. 

Ikawa mwaka wa pili, mwezi wa pili, 
siku ya asharini ya mwezi, wingu likainu- 


Google 


12 Waana wa Israeli wakashika njia kwa sa- 
fari zao kutoka bara ya Sinai; wingu li- 
13 kakaa kwa bara ya Paran. Nao kwanza 
wakashika njia kwa amri ya Bwana mko- 

14 noni kwa Musa. Na ya kwanza kushika 
njia bandera ya matuo ya waana wa Yuda 
kwa majeshi yao: na juu ya jeshi lake 
15 Nahshon mwana wa Amminadab. Na 
juu ya jeshi la kabila la waana wa Issakar 

16 Nethanel mwana wa Zuar. Na juu ya 
jeshi la kabila la waana wa Zebulon Ehab 

17 mwana wa Helon. Masikani ikashushwa ; 
wakashika njia waana wa Gershon na wa- 
ana wa Merari, waliochukua masikani. 
18 Ikashika njia bandera ya matuo ya Reu- 
ben kwa majeshi yao: na juu ya jeshi la- 

19 ke Elizur mwana wa Shedeur. Na juu ya 
jeshi la kabila la waana wa Simeon She- 

20 lumiel mwana wa Zurishaddai. Na juu ya 
jeshi la kabila la waana wa Gad Eliasaf 

21 mwana wa Deuel. Na Wakohathi waka- 
shika njia, wakichukua Patakatifu: wale 
wakaipandisha masikani kabla hawajaja. 
22 Ikashika njia bandera ya matuo ya waana 
wa Efraim kwa majeshi yao: na juu ya 
jeshi lake Elishama mwana wa Ammihud. 

23 Na juu ya jeshi la kabila la waana wa 
Manasse Gamaliel mwana wa Pedazur. 
24 Na juu ya jeshi la kabila la waana wa 
Benyamin Abidan mwana wa Gideoni. 

25 Ikashika njia bandera ya matuo ya waana 
wa Dan, yaliyo ya kuwakusanya katika ma- ! 


38 HESABU, X. 
liwa katika juu ya masikani ya ushahidi. 


keke e n a —— A 


Google 


HESABU, 3. 39 


tuo yote, kwa majeshi yao, na juu ya jeshi 
lake Ahiezer mwana wa Ammishaddai. 

26 Na juu ya jeshi la kabila la waana wa 

27 Asher Pagiel mwana wa Okran. Na juu 
ya jeshi la kabila la waana wa Naftali 

28 Ahira mwana wa Enan. Ndivyo walivyo- 
safiri waana wa Israeli kwa majeshi yao; 
wakashika njia. 

29 Musa akamwambia Hobab, mwana wa 
Reuel Mmidiani, mkwewe: Musa, Tunasafiri 
hatta mahali alipotuambia Bwana, Nita- 
wapa ninyi: Uje naswi, naswi tutakute- 
ndea mema: kwani Bwana amenena me- 

30 ma juu ya Israeli. Akamwambia, Siendi ; 
illa kwa inchi yangu na kwa jamaa zangu 

31 nitakwenda. Akasema, Usituache, naku- 
sihi; ukiwa umejua tutueje katika nyika, 
nawe utakuwa kwetu mahali pa macho. 

32 Na itakuwa, ukienda naswi, hatta itakuwa, 
mema yo yote atakayotutendea Bwana, 
tutakutendea yale yale. 

33. Wakashika njia toka mlima wa Bwana 
safari ya siku tatu; likawatangulia sandu- 
ku la agano la Bwana safari ya siku tatu, 

34 kuwatafutia pa kupumzikia. Na wingu la 
Bwana juu yao mchana, walipotoka 
matuoni. 

39 Ikawa, sanduku liliposhika njia, Musa 
husema, Uondoke, Ee Bwana, na adui zako 
watawanyike; nao wakuchukiao wakimbie 

36 mbele zako. Na lilipostarehe, akasema, 
Urudi, Ee Bwana, kwa elfu kumi za elfu 
za Israeli. 


Google 


40 HESABU, XI. 
SURA 1l. 
Ie aTa watu wamenung'unikia vi- 


baya misikioni mwa Bwana: akasikia 
Bwana, hasira yake ikawaka ; moto wa 
Bwana ukawaunguza, ukawateketeza pa- 
2 nde za mwisho za matuo. Watu waka- 
mlilia Musa; Musa akamwomba Bwana, 
3 moto ukakoma. Nao wakapaita pale Ta- 
bera : kwa sababu moto wa Bwana ukawa- 
unguza. 

4 Na mafuasi waliomo mwao wakatamani 
- tamaa : na waana wa Israeli nao wakalia- 
lia, wakasema, Nani atakayetupa nyama, 

5 tule? Twakumbuka samaki, tuliokula 
burre katika Misri; matango, na matikiti, 4 
na machatsiri, na vitunguu, na shumi: 
6 lakini sasa roho zetu zimekauka; hapana 
kitu: hatuna illa hii man tuitazamie. 
7 Nayo man imefanana na mbegu ya gad, na 
kutazamiwa kwake kama kutazamiwa be- 
8 dola. Wakazunguka watu, wakaikusanya, 
wakaisaga kwa mawe, ao kuitwanga kinu- 
ni, wakaitokosa kwa vijungu, wakaifanyi- 
zia mikate: na tamu yake kama mafuta 
9 mapya. Na umande uliposhuka matuoni 
10 usiku, man ikashuka juu yake. Musa aka- 
sikia watu wakilia kwa jamaa zao, killa 
mtu mlangoni pa hema yake: hasira ya 

Bwana ikawaka sana : Musa akakasiri 
11 naye. Musa akamwambia Bwana, Mbona 
umemtendea vibaya mtumwa wako? na 
mbona sikuona kibali machoni pako, kuwe- 


Google 


HESABU, XI. O A 


ka juu yangu mzigo wa watu hawa wote ? 

12 Nimewachukulia mimba watu hawa wote ? 
nimewazaa, uniambie mimi, Uwachukue 
kifuani kwako, kama baba mnyonyeshaji 
amchukuavyo mtoto mnyonya, hatta inchi 

13 uliyowaapia baba zao? Nipate wapi nya- 
ma ya kuwagawia watu hawa wote? Kwa- 
ni wanililia wakisema, Tupe nyama, tule. 

14 Mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote 
peke yangu, kwani vigumu mno kwangu. 

15 Na kama utanitendea hivi, uniulie mbali, 
nakusihi, nikiwa nimeona ukubali macho- 
ni pako, nisione mabaya yangu. 

16 Bwana akamwambia Musa, Nikusanyie 
watu sabwini katika wazee wa Israeli, u- 
wajuao kuwa wazee wa watu na wenyi 
kuwasimamia ; uwalete katika hema ya 
kusanyiko, wasimame huko pamoja nawe. 

17 Nami nitashuka niseme nawe huko: nami 
nitatwaa ya roho iliyoko juu yako, nitawa- 
tia wao; nao watachukua mzigo: wa watu 

18 pamoja nawe, usiuchukue peke yako. Uka- 
waambie watu, Jitakaseni kabla ya ke- 
sho, nanyi mtakula nyama; kwani mmelia 
masikioni mwa Bwana, mkisema, Nani ata- 
kayetupa nyama, tule? kwani heri kwetu 
katika Misri: kwa hiyo Bwana atawapa 

19 vyama, nanyi mtakula. Hamtakula siku 
moja, wala siku mbili, wala siku tano, wala 

'20 siku kumi, wala siku asharini ; lakini mwe- 

zi mzima, hatta itakapotoka puani mwenu, 
nanyi mkinai: kwa sababu mmemkataa 


Bwana aliye kati mwenu, mkilia mbele 





Google 


42 HESABU, XI. 


yake, mkisema, Kwani tumetoka Misri? 

21 Musa akasema, Watu, nilioko kati mwao, 
elfu sita mia waendao kwa miguu; nawe 
umesema, Nitawapa nyama, wale mwezi 

22 mzima. Watachinjiwa kondoo na ng'ombe, 
kuwatosha ? ao samaki zote za baharini 
watakusanyikiwa, kuwatosha ? 

23 Bwana akamwambia Musa, Mkono wa 
Bwana umepunguka bassi? Hatta sasa 
utaona kama neno langu litakufikia, ama 

24 sivyo. Musa akatoka, akawaambia watu 
maneno ya Bwana: akakusanya watu sa- 
bwini katika wazee wa watu, akawaweka 

25 kuizunguka Hema. Bwana akashuka wi- 
nguni, akasema naye, akatwaa ya roho ili- 
yoko juu yake, akawatia wale wazee sa- 
bwini: ikawa, roho ilipostarehe juu yao, 

26 wakatoa unabii, wakukoma.  Wakabaki 
watu wawili matuoni, jina lake mmoja 
Eldad, na jina lake wa pili Medad : roho 
ikastarehe juu yao; nao katika wale walio- 
andikwa, wala hawakutoka kwenda Hema- 

27 ni; wakatoa unabii matuoni. Akakimbia 
kijana akamwambia Musa, akasema, Eldad 

28 na Medad watoa unabii matuoni. Na Isa 
mwana wa Nun, mngoje wake Musa, mmo- 
ja wa wateule wake, akajibu akasema, 

29 Bwanangu Musa, uwakataze. Musa aka- 
mwambia, Umekuwa ua uwivu kwa ajili 
yangu? Laiti watu wote wa Bwana wa- 
ngekuwa manabii, Bwana angewatia roho 

30 yake! Musa akaenda zake matuoni, yeye 

31 na wazee wa Israeli. Upepo ukaendelea 


Google 


HESABU, KIL. 43 


katika Bwana, ukaleta kwale katika bahari, 
ukaziacha matuoni, kupata kama safari ya 
siku mzima upande huu na kama safari ya 
siku mzima upande ule, kuyazunguka ma- 
tuo, na kama mikono miwili juu usoni pa 
32 mchi. Wakaondoka watu mchana ule 
wote, na usiku ule wote, na siku ya pili yote, 
wakazikusanya kwale: aliyekusanya kido- 
go akakusanya homeri kumi: wakazitanda- 
33 tanda kwa pande zote za matuo. Ikiwa nya- 
ma bado kati ya meno yao, hawajaisha kui- 
tafuna, hasira ya Bwana unida, wa juu ya 
watu, Bwana akawapiga watu kwa pigo 
34 kuusana. Wakapaita mahali pale Kibroth- 
hattaava: kwani ndipo walipowazika watu 
35 waliotamani. Toka Kibroth-hattaava wa- 
tu wakasafiri Hazeroth; wakakaa Hazeroth. 


SURA 12. 


N ARYAMU na Harun wakamnenea 
1 A Musa kwa sababu ya mwanamke Mku- 
shi aliyemwoa: kwani ameoa mwanamke 
2 Mkushi. Wakasema, Bwana amesema tu 
kwa Musa peke yake? Wala hakusema tena 
3 kwetu? Bwana akayasikia. Na yule mtu 
Musa wa upole sana, kuwapita watu wote 
4 usoni pa inchi. Akasema Bwana ghafula 
kwa Musa, nakwa Harun,na kwa Maryamu, 
Njooni, enyi watatu hemani kwa kusanyiko. 
9 Wakatoka wale watatu. Akashuka Bwana 
kwa nguzo ya wingu, akasimama mlangoni 
mwa Hema, akawaita Harun na Maryamu: 





Google 


44 HESABU, XII. 


6 wakitoka wote wawili. Akasema, Sikieni 
enyi maneno yangu : akiwapo mwenu nabii, 
mimi Bwana nitajijulisha kwake kwa njozi, 

7 nitasema naye kwa ndoto. Mtumwa wa- 
ngu Musa sivyo; katika nyumba yangu 

8 yote amini huyu : kanwa kwa kanwa nita- 
sema naye, hatta kwa wazi, wala si kwa 
mafumbo ; na umbo lake Bwana atalitaza- 
ma; mbona bassi hamkuogopa kumnenea 

9 mtumwa wangu, kumnenea Musa? Hasira 
ya Bwana ikawaka juu yao ; akaenda zake. 

10 Likaondoka wingu katika juu ya Hema; 
na, tazama, Maryamu mwenyi ukoma, kar 
ma theluji : Harun akamwangalia Marya- 

11 mu, na, tazama, mwenyi ukoma. Harun 
akamwambia Musa, Ee Bwana wangu, 
usituwekee, nakusihi, thambi, kwa kuwa 
tumefanya upumbafu, kwa kuwa tume- 

12 fanya thambi. Asiwe, naomba, kama 
mfu, mwili wake nussu ameharika, atokapo 

13 tumboni mwa mamaye. Musa akamlilia 
Bwana, akisema, Umponye, Ee Muungu, 

14, nakusihi. Bwana akamwambia Musa, Ba- 
baye angalimtemea mate usoni tu, hangalio- 
na haya siku saba ? Afungwe nje ya matuo 
siku saba, na halafu yake ataingizwa tena. 

15 Maryamu akafungwa nje ya matuo siku 
saba: wala watu hawakusafiri hatta 

16 Maryamu alipoingizwa tena. Baadaye wa- 
tu wakasafiri katika Hazeroth, wakatua 
katika bara ya Paran. 


Google 


aaa 
- akali 


HESABU, XII. 45 
SURA 18. 


T WANA akamwambia Musa, akisema, 

4 (2) Haya, peleka watu waipeleleze 
inchi ya Kanaan, niwapayo waana wa Isra- 

eli: kwa killa kabila la baba zao mtapele- 

ka mtu, killa mmoja mkuu kati mwao. 

3 Musa akawapeleka hawa katika bara ya 
Paran kwa amri ya Bwana: wote wakiwa 

watu walio juu ya waana wa Israeli. 

4 Na haya majina yao: wa kabila la Reuben 

3 Shammua mwana wa Zakkur. Wa kabila 

6 la Simeon Shafit mwana wa Hori. Wa 
kabila la Yuda Kaleb mwana wa Yefunne. 

7 Wa kabila la Issakar, Igal mwana wa Yusuf. 
8 Wa kabila la Efraim, Hoshea mwana wa 
9 Nun. Wa kabila la Benyamin Palti, mwa- 
10 na wa Rafu. Wa kabila la Zabulon Gadd- 
11 iel mwana wa Sodi. Wa kabila la Yusuf, 
wa kabila la Manasse Gaddi mwana wa Susi. 

12 Wa kabila la Dan, Ammiel mwana wa Ge- 
13 malli. Wa kabila la Asher, Sethur mwa- 
l4 na wa Michael. Wa kabila la Naftali 
15 Nahbi mwana wa Vofsi. Wa kabila la 
16 Gad Geuel mwana wa Maki. Haya maji- 
na ya watu aliowapeleka Musa kuipeleleza 
inchi. Musa akamwita Hoshea mwana 
17 wa Nun Isa. Musa akawapeleka kuipele- 
leza inchi ya Kanaan, akawaambia, Pande- 
18 ni hivi Kusini, mkapande mlimani: mkaita- 
| zame inchi, kama nini; na watu wakaamo, 
kama hodari ao thaifu, kama haba ao wi- 

19 ngi: na nini inchi waikaayo, kama njema ao 





Google 


46 HESABU, XIIL. 


mbaya: na miji gani waikaayo, kama ma 

20 tuoni ao kama ngomeni; Na nini inchi, 
kama ya unono ao ya kukonda, kama iko 
miti ao sivyo. Nanyi mwe hodari, mkalete 
ya matunda ya inchi. Nao wakati wakati 

21 wa malimbuko ya zabibu. Bassi wa 
kapanda, wakaipeleleza inchi toka bara ya 
Ziu hatta Rehob, hatta kuingilia Hamath. 

22 Wakipanda Kusini, wakatika Hebron: na 
Ahimon, Sheshai na Talmai waana wa 
Anak, walikuwako. (Bassi Hebron umeje- 
ngwa miaka saba kabla ya Zoan, ulioko 

23 Misri.) Wakafika kwa boonde ya Eshkol, 
wakakata huko tawi la chana moja ya za- 
biou, wakaichukua kwa gongo kati ya watu 

24 wawili: tena ya kama-manga na tini. Pa- 
kaitwa pale boonde ya Eshkol kwa ile cha- 
na waliokata toka huko waana wa Israeli. 

25 Wakarudi katika kuipeleleza inchi zikiisha 
siku arobaini. 

26 Wakaenda wakamjia Musa, na Harun, 
na kusanyiko lote la waana wa Israe:i, kwa 
bara ya Paran, kwa Kadesh, wakawapasha 
habari, wao na kusanyiko lote, wakawao- 

27 nyesha matunda ya inchi. Wakamwambia, 
wakasema, 'Dumetika katika inchi ulikotu- 
peleka, ndiyo ijaayo maziwa na asali; na 

28 haya matunda yake. Lakini watu wakaao 
katika inchi hodari, na miji yenyi maboma, 
mikubwa sana: na tena waana wa Anak 

29 tumewaona huko. Amalek wakaa inchi ya 
kusini; na Mhitti na Myebusi, na Mwamo- 
ri, wakaa milimani: na Mkanaani akaa 





Google 


HESABU, XIV. 47 


karibu na bahari, na ukingoni mwa Yarde- 


“30 ni. Kaleb akawanyamazisha watu mbele ya 


Musa, akasema, Tupande marra, tuimiliki ; 
kwani twaweza marithawa kuishinda. 


- 31 Lakini watu waliopanda pamoja naye wa- 


kasema, Hatuwezi kupanda juu ya watu; 


32 kwa kuwa hodari kuliko sisi. Wakatoa 


habari mbaya ya inchi waliyoipeleleza kwa 
waana wa Israeli, wakisema, Inchi tuliyo- 
ipita kuipeleleza inchi iwalayo waikaao; na 
watu wote tuliowaona humo watu warefu 


- 83 mno. Na huko tukawaona Wanefili waa- 


na wa Anak, wa katika Wanefili; tukawa 
machoni petu kama mapanzi, ndivyo ma 
tulivyokuwa machoni pao. 


SURA 14. 
NVAKAPALIZA kusanyiko lote waka. 


toa sauti; wata wakalia usiku ule- 

2 Wakamnung'unikia Musa na Harun waana 
wa Israeli wote: wakawaambia kusanyiko 
lote, Laiti tungalikufa katika inchi ya 
Misri! ao laiti tungalikufa katika nyikani 

3 humu! Na kwa nini atuleta Bwana kai- 
ka inchi hii, tuangamie kwa upnga? 
Wake wetu na wadogo wetu watakuwa 
mateka. Si heri turudi zetu hatta Misri ? 

4 Wakasemana, Tufanye jemadari, turudi 
ð Misri. Wakaanguka Musa na Harun usoni 
pao mbele ya jamaa yote ya kusanyiko la 

0 waana wa Israeli. Na Isa mwana wa Nun 
na Kaleb mwana wa Jefunne, katika wale 


Google 





walioipeleleza inchi, wakararua nguo zao, 
7 wakawaambia kusanyiko lote wa waana wa 
Israeli, wakisema, Inchi tuliyoipita kuipe- 
8 leleza, inchi njema sana sana. Kama Bwana 
akipendezewa naswi, bassi naye atatuleta 
katika inchi hii, atatupa ; inchi ijaayo mazi- 
9 wa na asali. Illa msimwasi Bwana, wala 
msiogope watu wa inchi; kwani ni chakula 
kwetu : wameondolewa kivuli katika juu 
yao, na Bwana upo naswi: msiwaogope. 

10 Lakini kusanyiko lote wakaamuru kuwatu- 
pia mawe. Ukaonekana utukufu wa Bwa- 
na katika hema ya kusanyiko mbele ya 
waana wa Israeli wote. 

11 Bwana akamwambia Musa, Hatta lini | 
watu hawa watanitharau ? Hatta lini wasi- 
jenisadiki kwa ishara zote nilizotenda kati 

12 mwao. Nitawapiga kwa tauni, nitawao- 
ndoa wasirithi, nawe nitakufanya taifa 

13 kubwa na hodari kuliko wao. Musa aka- 
mwambia Bwana, Bassi Wamisri watasikia; 
kwani ukawaleta watu hawa kwa uwezo 

14 wako katika kati yao; Nao watawaambia 
wakaao katika inchi hii: wamesikia kama 
wewe Bwana kati ya watu hawa: kama 
wewe Bwana umeonwa uso kwa uso, na . 
wingu lako kuwasimamia, nawe kuwata- 
ngulia, mchana kwa nguzo ya uwingu, na ` 

15 kwa nguzo ya moto usiku. Bassi ukiwaua 
watu hawa kama mtu mmoja, ndipo mata- |, 
ifa waliosikia habari zako watasema, waki- || 

? 


48 HESABU, NIV. 
! 





16 nena, Kwa sababu Bwana hukuweza ku- ; 
waleta watu hawa katika inchi aliyowaapia, 


Google 


HESABU, XIV. 40 


17 kwa hiyo amewaua barani. Bassi, naku- 
sihi, sasa uwezo wa Bwana utukuke kama 


” 18 ulivyosema, ukinena, Bwana mvumilivu, 


' 
ka 


mwingi wa rehema, auachaye uovu na kosa, 
wala kuachilia hataachilia ; akipatiliza uovu 
wa baba juu ya watoto, na juu ya wa tatu 
19 na juu ya wa 'nne. Samehe, nakusihi, uovu 
wa, watu hawa kwa wingi wa rehema zako, 
na kama ulivyowasamehe watu hawa tangu 
20 Misri hatta sasa. Bwana akasema, Nime- 


21 samehe kwa neno lako: lakini hakika niishi- 


ww. i 


vyo,na kama dunia yote itakavyojaa utu- 
22 kufu wa Bwana ; kwa sababu watu wale 
wote walionona utukufu wangu, na ishara 
zangu nilizotenda kwa Misri na katika 


t 
J jangwa, nao wamenijaribu marra hizi kumi, 
28 wala hawakuisikiliza sauti yangu: kweli 
-t hawataona inchi niliyowaapia baba zao, 


ko 


nsi 
ljo 


wala hawataiona hatta mmoja wao walioni- 

24 tharau: lakini mtumwa wangu Kaleb, sa- 

babu alikuwa na roho nyingine ndani 

yake, naye amenifuata halisi, yeye nitamle- 

ta katika mchi aliyoiingia; na wazao wake 

25 wataimiliki. Bassi Mwamaleki, na Mkana- 

ani wanakaa kitako boondeni: kesho geu- 

keni mkaende zenu barani njia ya Bahari 
ya Sham. 

26 Bwana akamwambia Musa na Harun, 

27 akisema, Hatta lini na kusanyiko hili baya, 

waninung'unikiao? Nimesikia manung'uni- 

ko ya waana wa Israeli waninung’unikiayo. 

28 Waambieni, Niishivyo, asema Bwana, ka- 

ma mlivyosema masikioni mwangu ndivyo 


Google 


50 HESABU, XIV. 


29 nitakavyowatendea : mizoga yenu itaangu- 
ka barani humu; na wote waliohesabika 
kwenu, kwa kadri ya hesabu yenu yote, 
wenyi miaka asharini na zayidi, walioni- 
30 nung'unikia, hakika yenu hamtaingia inchi 
niliyoimulia mkono wangu, niwakalishe 
mle, illa Kaleb mwana wa Yefunne, na 
31 Isa mwana wa Nun. Lakini wadogo wenu, 
mliowasema, kama watakuwa meteka, wao 
nitawaingiza, nao watajijua inchi mliyoi- 
32 kashifu. Nanyi mizoga yenu itaanguka 
33 barani humu. Na watoto wenu watakuwa 
wachunga barani miaka arobaini, na ma- 
asherati yenu watayachukua, hatta mizoga 

34 yenu itakapoangamia barani humu. Kwa 
hesabu ya siku mlizozipelelezea inchi, siku 
arobaini, kwa killa siku mwako wake, 

, mtayachukua maovu yenu, miaka arobaini, 
85 nanyi mtajua nilivyofarakana. Mimi, Bwa- 
na, nimesema, hakika haya ndiyo nitaka- 
yowatendea kusanyiko hili baya lote, 
waliokusanyika juu yangu: barani humu 

36 wataangamia, na huko watakufa. Nao 
watu aliowapeleka Musa kuipeleleza inchi, 
waliorndi, na kuwanung'unisha kusanyiko 
lote juu yake, kwa kutoa habari mbaya ya 

37 inchi, hatta watu wale walioleta habari 
-= mbaya ya inchi, wakafa kwa tauni mbele 
38 ya Bwana. Lakini Isa mwana wa Nun 
na Kaleb mwana wa Yefunne wakaishi 
katika watu wale waliokwenda kuipeleleza 

39 inchi. Musa akawaambia waana wa Isra: 
eli maneno haya yote, wakalia watu sana. 


ma ———— iii 


Aa O a ma ou au -e_n m E i m iii 





Google 


(3 


HESABU, XV. 51 


40 Wakaondoka assubuhi mapema, wakapa- 
nda juu mlimani, wakisema, Tazameni, sisi, 
nasi tutapanda mahali, Bwana alipotuahi- 

41 dia: kwani tumekosa. Akasema Musa, Kwa 
nini bassi mwaikhalifu amri ya Bwana, 

42 ikiwa haitafanikiwa. Msipande, kwani 
Bwana hapo mwenu; msipigwe mbele ya 

43 adui zenu. Kwani huko Mwameleki na 
Mkanaani mbele yenu, nanyi mtaanguka 
kwa upanga : kwa sababu mmerudi nyuma 
katika kumfuata Bwana, kwa hiyo Bwana 


“4 hatakuwa pamoja nanyi. Nao wakajitapa 


! 





kupanda juu mlimani; illa sanduku la aga- 
no la Bwana na Musa hawakuondoka ma- 


j 49 tuoni. Bassi wakashuka Mwamaleki, na 


Mkanaani waliokaa mlimani mle, wakawa- 
piga, wakawaangamiza hatta Horma. 


SURA, 15. 


| pion A akamwambia Musa, akisema, 


(2) Uwaambie waana wa Israeli, uka- 

seme nao, Mtakapofika inchini mwa makao 

3 yenu, niwapayo, mtakapomfanyia Bwana 
sadaka kwa moto, ao kafara, ao thabihu, 
kwa kuondoa nathiri, ao kwa sadaka ya 
moyo, ao katika siku kuu zenu kumfanyia 
Bwana nukato la utulizo, katika ng'ombe 

4 ao katika kondoo: bassi atakayetoa mato- 
leo atamtolea Bwana sadaka ya unga ya 
sehemu ya kumi ya unga mzuri umecha- 
nganyika nayo ya 'nne ya hini ya mafuta: 
na mvinyo kwa miminiko, ya 'nne ya hini, 


Google 


52 HESABU, XV. 


utaifanyizia kafara, ao thabihu, kwa killa 

6 mwana kondoo. Ao kondoo mume, uta- 

mfanyizia sadaka ya unga, sehemu za ku- : 

mi mbili za unga mzuri umechanganyika : 

7 na ya tatu ya hini ya mafuta. Na mvinyo 

kwa miminiko utamtolea Bwana ya tatu 

8 ya hini, nukato la utulizo. Na utakapofa- 

nyiza ng'ombe kafara ao thabihu kwa kuo- 

ndoa nathiri, ao thabihu za amani kwa 

9 Bwana, bassi atatoa pamoja na ng'ombe 

sadaka ya unga ya sehemu za kumi tatu 

za unga uliochanganyika na nussu ya hini 

10 ya mafuta. Na mvinyo utatoa kwa mimi- 

niko nussu ya hini ya mvinyo, kwa sadaka 

ya moto, nukato la utnlizo kwa Bwana. 

11 Ndivyo itakavyofanyika kwa killa ng'o- 

mbe, ao kwa killa kondoo mume, ao kwa 

killa katika waana kondoo waume, ao kati- 

12 ka waana mbuzi. Kwa hesabu mtakayo- 

fanyiza, ndivyo mtakavyomfanyia killa 

13 moja kwa hesabu . yao. Wazalia, wote 

watafanya haya kwa namna ;hii, kwaku- 

toa sadaka ya moto, nukato la utulizo kwa 

14 Bwana. Na kama mgeni akikaa, mwenu, 

ao ye yote kati yenu kwa vizazi vyenu, 

atataka kutoa sadaka ya moto, nukato la 

utulizo kwa Bwana, mfanyavyo ninyi, afa- 

15 nye na yeye. Kwa jamaa agizo moja, 

kwenu na kwa mgeni akaaye, agizo la 

milele kwa vizazi vyenu: kama ninyi, ndi- 

vyo atakavyokuwa mgeni mbele ya Bwana. 

16 Torati moja na sheria moja kwenu na kwa 
mgeni akaaye mwenu. 





Google 


HESABU, XV. 53 


17 Bwana akamwambia Musa, akisema, 
18 Uwaambie waana wa Israeli, ukaseme nao, 
19 Mtakapoingia inchi niwapelekako, bassi 
itakuwa, mtakapokula mikate ya mchi, 
mtamtolea Bwana thabihu ya kuinua. 
20 Ya kwanza ya mseto wenu mtatoa mkate 
wa kuinua: kama ya kuinua ya sakafu ndi- 
21 vyo mtakavyoiinua. Katika ya kwanza 
ya mseto wenu mtamtolea Bwana thabihu 
ya kuinua katika vizazi vyenu. 
22 Na mtakapokosa, msitende amri hizi zo- 
28 te, Bwana alizomwambia Musa, hatta yote 
Bwana aliyowaamuru kwa mkono wa Musa, 
tangu siku Bwana alipotoa amri na baada- 
24 ye katika vizazi vyenu; bassi itakuwa, 
likitendeka neno kwa kukosa, wala si ma- 
choni pa kusanyiko, kusanyiko lote wata- 
fanya kafara ndama mmoja kwa nukato 
la utulizo kwa Bwana, pamoja na sadaka 
yake ya unga, na miminiko lake, kwa 
sheria, na mbuzi mume mmoja sadaka ya 
29 thambi. Naye mkohani atawafanyia upa- 
tanisho kusanyiko lote la waana wa Isra- 
eli, nao watasamehewa ; kwa kuwa kosa, 
nao wamemletea Bwana matoleo yao, tha- 
bihu kwa moto, nayo ya thambi yao mbele 
26 ya Bwana kwa kosa lao: na kusanyiko lo- 
te la waana wa Israeli watasamehewa, 
naye mgeni akaaye mwao; kwani kwa 
27 kukosa kwao watu wote. Na kama mtu 
mmoja afanya thambi kwa kukosa, bassi, 
atatoa ya thambi mbuzi mke wa mwaka 
28 wa kwanza. Naye mkohani atamfanyia 


Google 


54 HESABU, XV. 


upatanisho roho yenyi kukosa, afanyaye 
thambi kwa kukosa, mbele ya Bwana, ku- 
mfanyia upatanisho; naye atasamehewa. 
29 Mzalia wa waana wa Israeli, na mgeni 
akaaye mwao, sheria moja kwao wakitenda 
30 kwa kukosa. Lakini roho atendaye kwa 
mkono wa juu, akiwa mzalia ao mgeni, 
huyu amshutumu Bwana; na roho ile ita- 
31 katika katika watu wake. Kwa kuwa 
ametharau neno la Bwana, na kukhalifu 
amri yake y roho ile itakatika kabisa, uovu 
wake utakuwa juu yake. 
32. Na waana wa Israeli walipokuwako ba- 
rani, walimwona mtu anaokota kuni siku 
33 ya sabato. Nao waliomwona anaokota kuni 
wakamleta kwa Musa na kwa Harun, na 
34 kwa kusanyiko lote. Wakamtia kulindwa, 
kwa sababu hayakuthihirika atakayote- 
33 ndewa. Bwana akamwambia Musa, Ku- 
uawa atauawa huyu: kusanyiko lote wata- 
36 mtupia mawe nje ya matuo. Wakamtoa ku- 
sanyiko lote nje ya matuo, wakamtupia 
mawe akafa ; Bwana alivyomwamuru Musa. 
37 Bwana akamwambia Musa, akisema, 
38 Uwaambie waana wa Israeli, ukawaamuru, 
wajifanyizie matamvua katika pindo za 
nguo zao vizazi vyao vyote, nao wazitie ma- 
89 tamvua za killa upindo kamba ya samawati : 
nayo itakuwa kwenu kwa matamvua, mpa- 
te kutazama; na kukumbuka amri zote za 
Bwana, na kuzifanya; msichungulie kwa 
moyo wenu wenyewe na kwa macho yenu 
40 wenyewe, mlivyozoea kufanya asharati 


Google 





HESABU, XVI. 59 


hayo: nanyi mkumbuke, mzitende amri 
zangu zote, na kuwa watakatifu kwa Muu- 
41 ngu wenu. Mimi Bwana Muungu wenu, 
niliyewaleta katika inchi ya Misrz, kuwa 
Muungu wenu: mimi Bwana Muungu 
wenu, 


SURA 16. 


KATWAA watu Kora mwana wa Izhar 
mwana wa Kohath, mwana wa Lawi, 

na Dathan na Abiram, waana wa Eliab, na 
On, mwana wa Peleth, waana wa Reuben, 

2 wakaondoka mbele ya Musa, na watu wa 
waana wa Israeli, miteen na hamsini wakuu 
wa jamaa, wateule wa kusanyiko, watu we- 

3 nyi sifa : wakakusanyika juu ya Musa na juu 
ya Harun, wakawaambia, Yatosha kwenu, 
wakiwa watakatifu jamaa yote, killa mmoja 
wao, naye Bwana kati mwao : mbona bassi 
mwajivuna juu ya kusanyiko la Bwana? 

4 Akasikia Musa akaanguka usoni pake: 
5 akamwambia Kora na makutano yake yote, 
akisema, Assubuhi Bwana ataonyesha na- 
ni wake, na nani mtakatifu, na nani ata- 
kayemkaribisha kwake, hatta atakaye- 

6 mchagua atamkaribisha kwake. Fanyeni 
hivi ; twaeni vyetezo, Kora na makutano 

7 yake yote ; vitieni moto, mkaviweke vukizo 
mbele ya Bwana kesho: na itakuwa mtu 
Bwana atakayemchagua, yeye mtakatifu : 

8 yatosha kwenu, enyi waana wa Lawi. Musa 





Google 


56 HHESABU, XVI. 


akamwambia Kora, Sikieni sasa, enyi waa- 

9 na wa Lawi: Kidogo kwenu, ya kuwa 
Muungu wa Israeli amewatenga ninyi ka- 
tika makutano ya Israeli, awakaribishe 
ninyi kwake ; kuhudumia huduma ya masi- 
kani ya Bwana, na kusimama mbele ya 

10 makutano kuwangojea; na ya kuwa ame- 
kukaribisha wewe na ndugu zako wote 
waana wa Lawi pamoja nawe ? mkautafuta 

11 ukohani pia? Kwa hiyo wewe na kusanyi- 
ko lako lote mmekusanyika juu ya Bwana: 
naye Harun, nani yeye mmnung'unikie ? 

12 Musa akapeleka kuwaita Dathan na Abi- 
- ram, waana wa Eliab: wakasema, Hatuji 
13 juu. Kidogo ya kuwa umetupandisha kati- 
ka inchi ijaayo maziwa na asali, kutuua nyi- 
kani, illa kumiliki ujimilikishe juu yetu. 

14 Wala si kwa inchi ijaayo maziwa na asali 
ulikotuleta ; ao kutupa milki ya makoonde 

na mizabibu: utawachoma macho hawa?! 

15 hatuji juu? Musa akakasirika sana, aka- 
mwambia Bwana, Usiangalie sadaka yao: 
hatta punda mmoja wao sikuwatwalia, wa- 

16 la sikuthulumu mmoja wao. Musa aka- | 
mwambia Kora, Uwe wewe na makutano 
yako yote mbele ya Bwana, wewe, nao, na 
17 Harun, kesho: mkatwae killa mtu chetezo 
chake, mkavitie vukizo, mkalete mbele ya 
Bwana killa mtu chetezo chake, vyetezo 
miteen hamsini; wewe pia, na Harun, killa 

18 mmoja na chetezo chake. Wakatwaa killa 
mtu chetezo chake, wakavitia moto waka- 
viwekea vukizo, wakasimama mlangoni pa 


Google 


HESABU, XVI. 57 


hema ya kusanyiko pamoja na Musa na 
19 Harun. Kora akakusanya juu yao maku- 
tano yote mlangoni pa hema ya kusanyiko : 
ukaonekana utukufu wa Bwana kwa ma- 
kutano yote. 
20 Bwana akawaambia Musa na Harun, a- 
21 kisema, Jitengeni katika kati ya maku- 
tano haya, nipate kuwateketeza marra 
22 moja. Wakaanguka usoni pao, wakasema, 
Ee Muungu, Muungu wa roho za mwili 
wote, mtu mmoja atafanya thambi, nawe 
23 utaghathabikia makutano yote? Bwana 
24 akamwambia Musa, akisema, Uwaambie 
makutano ukisema, Ondokeni katika kari- 
bu ya masikani ya Kora na Dathan na 
25 Abiram. Akasimama Musa akaenda kwa 
Dathan na Abiram; wakamfuata wazee 
26 wa Israeli. Akawaambia makutano, akise- 
ma, Ondokeni, nawasihi, katika hema za 
watu hawa wabaya, wala msiguse cho chote 
kilicho chao msipotee katika thambi zao 
27 zote. Bassi wakapanda katika masikani ya 
Kora, na Dathan, na Abiram, pande zote; 
wakatoka Dathan na Abiram, wakasimama 
mlangoni pa hema zao, na wake wao, na 
28 waana wao, na wadogo wao. Musa akase- 
ma, Kwa hiyo, mtajua kama Bwana ameni- 
peleka nifanye kazi hizi zote; kwani si kwa 
29 nia yangu mwenyewe. Kama kwa kufa kwa 
ki-mwana-Adamu watakufa hawa, ao kama 
kwa kujiliwa kwa kimwana-Adamu wataji- 
liwa hawa; Bwana hakunipeleka mimi 
30 bassi. Lakini kama Bwana ataumba umbo, 


Google 


v8 HESABU, XVI. 


na inchi itafumbua kinwa chake, na kuwa- 
meza pamoja na vyote b Aa vyao, nao ku- 
shuka wahayi kwa ahera; ndipo mtatambua, 
31 kama watu hawa wamemtharau Bwana. 
Ikawa, alipokiisha kusema maneno haya yo- 
32 te, inchi ya chini yao ikapasuka: Dunia ika- 
fumbua kinwa chake, ikawameza wao na 
nyumba zao, na watu wote walio wa Kora na 
33 mali zao zote. Bassi wakashuka wao, na 
vyote vilivyo vyao, wahayi kwa ahera: du- 
nia ikawafunika wakapotea katika kati ya 
34 kusanyiko. Na Waisraeli wote wa pande zao 
wakakimbia kwa kilio chao: kwani waka- 
33 sema, Dunia isitumeze sisi. Moto ukatoka 
kwa Bwana, ukawateketeza watu miteen 

na hamsini waliotoa vukizo. 
36 Bwana akamwambia Musa, akisema, 
37 Umwambie Eleazar mwana wa Harun 
mkohani, aviinue vyetezo kwenyi kuteke- 
teza, ukaumwage moto kule; kwani vita- 
38 katifu; vyetezo vyao hawa waliofanya tha- 
mbi juu ya roho zao wenyewe, vikafa- 
nyike sahani zilizofuliwa mafuniko ya ma- 
thabahu ; kwani wamevitoa mbele ya Bwa- 
na, navyo vitakatifu: na vitakuwa ishara 
39 kwa waana wa Israeli. Akavitwaa Elea- 
zar mkohani vyetezo vya shaba, walivyo- 
vitoa waliounguzwa ; wakavifua mafuniko 
40 ya mathbahu : ukumbusho kwao waana 
wa Israeli kwa maana asikaribie mgeni 
asiye wa wazao wa Harun, kuvukiza vu- 
kizo mbele ya Bwana; asiwe kama Kora 


Google 


HESABU, KV. 59 


na kama makutano yake: Bwana alivyo- 
mwambia kwa mkono wa Musa. 

4l Lakini siku ya pili jamaa yote ya waana 
wa Israeli wakamnung’unikia Musa na Ha- 
run, wakisema, Ndinyi mliowaua watu wa 

42 Bwana. Ikawa, walipokusanyika jamaa 
juu ya Musa na juu ya Harun, waliiangalia 
hema ya kusanyiko; na, tazama, wingu li- 

43 kaifunikiza, utukufu wa Bwana ukaoneka- 
na. Wakaja Musa na Harun mbele ya hema 

44 ya kusanyiko. Bwana akamwambia Musa, 

45 akisema, Ondokeni katika kati ya jamaa 
hawa, nipate kuwateketeza marra moja. 

46 Wakaanguka usoni pao. Musa akamwa- 
mbia Harun, Twaa chetezo chako, ukakitie 
moto katika mathbahu, ukakiwekee vukizo, 
ukaende nacho upesi kwa jamaa, ukawa- 
fanyie upatanisho: kwani hasira imetoka 
katika kwa Bwana; tauni imekwanza. 

47 Harun akatwaa, kama Musa alivyosema, 
akakimbia katikati ya kusanyiko; na, 
tazama, tauni imeanza katika watu: akatia 
vukizo, akawafanyia watu upatanisho. 

48 Akasimama kati ya wafu na wahayi ; ika- 

49 zuiwa tauni. Bassi waliokufa kwa tauni 

elfu arobatashara na mia saba juu yao wa- 

90 liokufa kwa neno la Kora. Harun akamru- 
dia Musa mlangoni pa hema ya kusanyiko; 
tauni ikazuiwa. 





Google 


60 HESABU, XVII. 
SURA 17. 
f WANA akamwambia Musa, akisema, 


(2) Unene na waana wa Israeli, uka- 
pokee kwao fimbo moja kwa killa nyumba 
ya baba, ya wakuu wao wote kwa nyumba 
za baba zao, fimbo thenashara, uiandikie f- 

3 mbo ya killa mtu jina lake. Nawe utaia- 
ndikia fimbo ya Lawi jina la Harun: kwa- 
ni killa mkuu wa nyumba za baba zao na 

4 fimbo yake moja. Nawe utaziweka he- 
mani mwa kusanyiko mbele ya ushahidi, 

5 nionanapo nanyi. Na itakuwa, mtu nita- 
kayemchagua, fimbo yake itachupuka: 
nami nitakomesha mbele yangu manung’u- 
niko ya waana wa Israeli wanung’unikayo 

6 juu yenu. Musa akawaambia waana wa 
Israeli, na wakuu wao wote wakampa fi- 
mbo, killa mkuu moja kwa nyumba za 
baba zao, fimbo thenashara: na fimbo ya 

7 Harun kati ya fimbo zao. Musa akaziwe- 
ka fimbo mbele ya Bwana katika hema 

8 ya ushahidi. Ikawa siku ya pili, Musa akai- 
ngia hemani mwa ushahidi; na, tazama, 
fimbo ya Harun kwa nyumba ya Lawi 
imechupuka, imetoa machupuka, imecha- 

9 nua maua, imezaa malozi mabivu. Musa 
akatoa fimbo zote katika mbele ya Bwana 
kwa waana wote wa Israeli: wakatazama, 

10 wakatwaa killa mtu fimbo yake. Bwana 
akamwambia Musa, Rudisha fimbo ya 
Harun mbele ya ushahidi, kuwekwa kwa 
ishara juu ya waana wa kuasi; upate ku- 


Google 


HESABU, XVIII. 61 


yakomesha manung'uniko yao juu yangu, 
ll wasife. Ndivyo alivyofanya Musa: kama 
Bwana alivyomwamuru, ndivyo alivyo- 
fanya. 
12 Waana wa Israeli wakamwambia Musa, 
wakisema, Angalia, twaangamia, twapotea, 
13 wote twapotea. Killa akaribiaye, killa 
_aikaribiaye masikani ya Bwana, hufa: 


Je? tutaharibika wote? 
SURA 18. 
WANA akamwambia Harun, Wewe na 


waanawo na nyumba ya baba yako 
pamoja nawe mtachukua maovu ya pata- 
katifu: nawe na waanawo pamoja nawe 

2 mtachukua maovu ya ukohani wenu. Na 
ndugu zako tena, kabila la Lawi, jamaa ya 
baba yako, uwakaribishe nawe, wapate 
kuungwa nawe, na kukungojea: lakini 
wewe na waanawo pamoja nawe mbele ya 
hema ya kusanyiko. Nao watalinda mali- 
nzi yako, na malinzi ya Hema yote; 
wasivikaribie tu vyombo vya patakati- 
fu, wala kwa mathbahu, wasife, wala hao, 
4 wala ninyi. Nao wataungwa nawe, na 
kulinda malinzi ya hema ya kusanyiko, 
kwa huduma yote ya Hema: wala ngeni 

5 hatakaribia kwenu. Nanyi mtalinda ma- 
linzi ya patakatifu, na malinzi ya mathba- 
hu : isiwe tena hasira juu ya waana wa 
6 Israeli. Nami, angalia, nimewatwaa ndugu 
zenu Walawi katika kati ya waana Israeli; 


Tia 





Google 


62 HESABU, XVIII. 


kupewa mmepewa kwa Bwana kuihudumia 

7 huduma ya. hema ya kusanyiko. Nawe 
na waanawo pamoja nawe mtalilindia uko- 
hani wenu killa neno la mathbahuni, na 
yaliyomo ndani ya pazia: huduma ya za- 
wadi nimewapa ukohani, na mgeni akari- 
biaye atauawa. i 

8 Bwana akamwambia Harun, Nami, anga- 
lia, nimekupa malinzi ya sadaka zangu 
za kuinuliwa, hatta matakatifu ya waana 
wa Israeli yote nimekupa wewe kwa ajili 
ya kutiwa mafuta, na waanawo, haki ya mi- 

9 lele. Haya yatakuwa yako katika mata- 
katifu ya matakatifu, toka motoni; killa 
matoleo yao, tangu killa sadaka ya unga 
yao, na killa ya thambi yao, na killa ya 
kosa yao, watakayonitolea, takatifu ya mta- 

10 katifu kwako, na kwa waanawo. Kama | 
matakatifu ya matakatifu utayala: killa 
mume atayala ; yatakuwa matakatifu kwa- 
ko. Na haya yako : sadaka ya kuinuliwa ya 
zawadi yao, hatta za kutikisika zote za 
waana wa Israeli; nimekupa wewe na wa- | 
anawo na binti zako pamoja nawe, haki 
ya milele. Killa aliye safi nyumbani 
12 mwako atakula. Killa yaliyo manono 
ya mafuta, na yaliyo manono ya zabibu, 
na ya nafaka, ya kwanza yao wampayo | 
13 Bwana, umepewa wewe. Malimbuko yo 
yote yaliyomo inchini mwao, wamletayo : 
Bwana, yatakuwa yako; killa aliye safi 
14 nyumbani kwako atayala. Killa kilichowe- 
kwa wakf katika Israeli kitakuwa chako. 


1 


parh 


Google 


HESABU, XVIII. 63 


15 Killa afunguaye tumbo la mama, katika 
nyama yote watakayomtolea Bwana, 
na wa watu na wa wanyama, atakuwa wa- 
ko: illa mzaliwa wa kwanza wa watu 
utamkomboa yakini, na mzaliwa wa kwanza 

16 wa nyama wasio safi; utamkomboa. Nao 
watakaokombolewa wao wenyi mwezi 
mmoja utawakomboa, kwa hesabu yako, 
na fetha ya shekeli tano, kwa shekeli ya 

17 patakatifu, (nayo gera asharimi.) Lakini 
mzaliwa wa kwanza wa ng'ombe, ao mzali- 
wa wa kwanza wa kondoo, ao mzaliwa wa 
kwanza wa mbuzi, usiwakomboe ; wataka- 
tifu hawa: utainyunyiza damu yao mathba- 
huni, na shahamu yao utaiteketeza sadaka 
kwa moto, kuwa nukato la utulizo kwa 

18 Bwana. Na nyama yao itakuwa yako, 
kama kifua cha kutikisika na bega la kuu- 

19 me, itakuwa yako. Sadaka zote za kuinu- 
hwa za matakatifu, waana wa Israeli wata- 
kaomtolea Bwana, nimekupa wewe na wa- 
anawo na binti zako pamoja nawe, haki ya 
milele: agano la chumvi hili mbele ya 
Bwana milele kwako na wazao wako pa- 

20 moja nawe. Bwana akamwambia Harun, 
Katika inchi yao hutakuwa na milki, wala 
hutakuwa na sehemu kati mwao: Mimi 
sehemu yako na milki yako kati ya waana 

21 wa Israeli. Nao waana wa Lawi, tazama, 
badala ya zaka zote za Israeli kuwa milki, 
nimewapa huduma yao wahudumiayo, hu- 

22 duma ya hema ya kusanyiko. Wala tangu 
sasa waana wa Israeli wasiikaribie hema ya 


Google 





64 HESABU, XVIII. 


kusanyiko, wasijechukua thambi wafe. 
23 Lakini Walawi wataihudumia huduma 
ya hema ya kusanyiko, nao watayachukua 
maovu yao: sheria ya milele katika vizazi 
vyenu, na kati ya waana wa Israeli, wa- 
24 siwe na milki. Kwani zaka za waana wa 
Israeli, watakazomtolea Bwana sadaka ya 
kuinuliwa, nimewapa Walawi kuwa milki: 
kwa hiyo nimewaambia, Kati ya waana wa 
Israeli wasiwe na milki. Wa 
20 Bwana akamwambia Musa, akisema, 
26 Tena utasema na Walawi, ukiwaambia, 
Mtakapowatwalia waana wa Israeli zaka 
mlizowapa ninyi katika hawa kwa milki 
yenu, mtamtolea Bwana sadaka ya kui- 
27 nuliwa, zaka ya zaka. Nayo sadaka yenu 
ya kuinuliwa itahesabika kwenu, kama 
nafaka ya sakafu, na kama kujaa kwake 
28 shinikizo. Ndivyo na ninyi mtakavyo- 
mwinulia Bwana sadaka ya kuinuliwa ka- 
tika zaka zenu zote, mtakazopokea kwa 
waana wa Israeli; katika hizo mtampa 
Harun mkohani ya kumuliwa ya Bwana. 
29 Katika zote mtakazopewa mtamwinulia 
Bwana ya kuinuliwa yote, ya manono yake 
30 yote, kilichotakasika katika yake. Bassi 
utawaambia, Mtakapoyainua manono yake, 
watahesabikiwa Walawi kama uzidio wake 
sakafu, na uzidio wake shinikizo. Nanyi 
mtayala killa pahali, ninyi na nyumba zenu: 
thawabu yenu hiyo badala ya huduma 
32 yenu hemani mwa kusanyiko. Wala kwa 
hayo hamtachukua thambi, mkiwa mme- 


p 


3 


Google 


HESABU, XIX. 65 


yainua katika manono yake; nanyi hamta- 
tia unajisi matakatifu ya waana wa Israeli, 
msife. 


SURA 19. 
WANA akawaambia Musa na Harun, 


akisema, (2) Hii sheria ya torati ali- 
yoiamuru Bwana, akisema, Uwaambie waa- 

na wa Israeli wakuletee ng'ombe mke 
mwekundu mkamilifu, asiye na kilema, 

3 asiyepandiwa kamwe na nira: nanyi mta- 
mpa Eleazar mkohani, naye atamleta nje 
kutoka matuoni, na mtu atamchinja mbele 

4 ya uso wake: na Eleazar mkohani atatwaa 

| ya damu yake kidoleni, na kunyunyiza ya 
damu yake kwa mbele ya hema ya kusa- 

ð nyiko marra saba: na mtu atamteketeza 

— ngombe machoni pake; ngozi yake, na 
nyama yake, na damu yake, na mavi yake, 
6 pamoja atayateketeza : na mkohani atatwaa 
mti wa mwerezi, na ezobu, na nyekundu, 
na kutupa kati kati ya kuteketea kwa 
7 ng'ombe. Ndipo mkohani atafua nguo 
zake, na mwili wake ataoga majini, na 
baadaye kuingia matuoni, naye mkohani 
8 atakuwa na uchafu hatta jioni. Naye 
amteketezaye, atafua nguo zake majini, na 
mwili wake ataoga majini, naye atakuwa 
9 na uchafu hatta jioni. Na mtu aliye safi 
atazoa majifu ya ng'ombe, atayaweka nje 
ya matuo katika mahali safi, nao kusanyi- 
ko la waana wa Israeli watawekewa ku- 
wa maji ya kujitenga; sadaka ya thambi 


Google 


66 HESABU, XIX. 


10 hii. Naye azoaye majifu ya ng'ombe ata- 
fua nguo zake, atakuwa na uchafu hatta 
jioni: nayo itakuwa kwa waana wa Israeli, 
na kwa mgeni akaaye kati mwao, kwa she- 

ll ma ya milele. Yeye agusaye mayiti ya 
mtu yo yote, atakuwa na uchafu siku saba: 

12 atajitakasa nayo huyu siku ya tatu, hatta 
siku ya saba atakuwa safi: lakini asipoji- ' 
takasa siku ya tatu, wala siku ya saba ha- 

13 takuwa safi. Ye yote atakayegusa mayi- 
ti ya mtu aliyekufa, asiyejitakasa, hutilia ; 
uchafu masikani ya Bwana; na roho ile 
itakatika katika Israeli; kwa kuwa maji 
ya kujitenga hayakunyunyizwa juu yake, | 
atakuwa na uchafu; uchafu wake bado juu 

14 yake. Hii torati mtu akifa hemani ; killa 
aingiaye hemani, na killa aliyomo hemani, 

15 atakuwa na uchafu siku saba. Na killa 
chombo kilicho wazi, kisichofungwa na 

16 kifuniko, kina uchafu. Naye yote sha, 
mbani nje amgusaye aliyeuawa na upanga, 
ao mayiti, ao mfupa wa mtu, ao kaburi, 

17 atakuwa na uchafu siku saba. Na kwake 
aliye na uchafu, watatwaa ya mavumbi ya 
kuteketea kwa sadaka ya thambi, nayo 

18 yatatiwa maji yaliyo hayi chomboni: na 
mtu safi atatwaa ezobu, ataichovya majini, | 
na kunyunyiza juu. ya hema, na juu ya 
vyombo vyake vyote, na juu ya watu wa- 

- liomo, na juu yake aliyegusa mfupa, ao 

19 aliyeuawa, ao mfu, ao kaburi: na yule saf f 
atamnyunyizia aliye na uchafu siku ya tatu, 
na siku ya saba: hatta siku ya saba ata- 











Google 


HESABU, XX. 67 


mtakasa; naye atafua nguo zake, ataoga 
20 majini, na jioni atasafika. Lakini mtu 
aliye na uchafu, asiyejitakasa, itakati- 
ka roho ile katika kati ya kusanyiko, kwa 
kuwa amaitilia uchafu masikani ya Bwana: 
. maji ya kujitenga hayakunyunyizwa juu 
21 yake; yuna uchafu. Nayo itakuwa kwao 
sheria ya milele : naye anyunyizaye maji 
ya kujitenga atafua nguo zake; naye agu- 
saye maji ya kujitenga atakuwa na uchafu 
22 hatta jioni. Na killa agusacho aliye na 
uchafu kitakuwa na uchafu, na nafsi yake 
agusaye atakuwa na uchafu hatta jioni. 


SURA 20. 
A7VAKAFIKA waana wa Israeli, jamii 


yote, bara ya Zin mwezi wa kwanza : 

watu wakakaa Kadesh; Maryamu akafa 

2 huko, akazikwa huko. Wakawa jamaa 
hawana maji; wakakusanyika juu ya Musa 

3 na juu ya Harun. Wakashindana watu na 
Musa wakasema, kusema, Laiti tungekufa 
walipokufa ndugu zetu mbele ya Bwana! 
4 Na mbona mmeleta kusanyiko la Bwana 
katika bara hii, tufe huko sisi na nyama 
9 zetu ? Na mbona mmetupandisha sisi kati- 
ka Misri, kutuleta sisi mahali hapa pabaya? 
si mahali pa mbegu, wala pa tini, wala 
pa mizabibu, wala pa kamamanga; wala 

6 hapana maji ya kunywa. Wakaenda Musa 
na Harun katika usoni pa makutano mla- 
ngoni kwa hema ya kusanyiko, wakaangu- 





Google 


68 HESABU, XX. 


ka usoni pao : utukufu wa Bwana ukawato- 

7 kea. Bwanaakamwambia Musa, akisema, 
8 Twaa fimbo, ukakusanye makutano, wewe, 
na Harun ndugu yako, mkaseme na mwa- 
mba mbele ya macho yao, utokeze maji ya- 
ke; nawe utawatolea maji mwambani: ndi- 
vyo utakavyowanywesha jamn na nyama 

9 zao. Musa akaitwaa fimbo katika mbele ya 
10 Bwana, kama alivyomwamuru. Musa na 
Harun wakawakusanya kusanyiko mbele 


"e 


ya mwamba, akawaambia, Sikieni sasa, 


enyi waasi; katika mwamba huu tuwato- . 


11 kezee maji? Akainua Musa mkono wake, 
akaupiga mwamba kwa fimbo marra mbili : 
maji yakatoka mengi, wakanywa kusanyı- 

12 ko na nyama zao. Bwana akawaambia 
Musa na Harun, Kwa sababu hamkunia- 
mini mimi, kunitakasa machoni pa waana 
wa Israeli, Kwa hiyo hamtawaleta jamii hi 

13 kwa inchi niliyowapa. Haya maji ya Meri- 
ba; kwa kuwa waana wa Israeli walishi- 
ndana na Bwana, akatakasika kwao. 


14 Musa akampelekea mfalme wa Edom 


wajumbe katika Kadesh, Ndivyo asema- 
vyo ndugu yako Israeli, Wajua wewe kazi 
15 zote zilizotupata sisi: ginsi walivyoshuka 
baba zetu Misri, tukakaa Misri siku nyi- 
ngi; wakatutendea mabaya Wamisri sisi 
16 na baba zetu: tukamlilia Bwana, akasikia 
sauti yetu, akapeleka malaika, akatutoa 
katika Misri; naswi, tazameni, kwa Kadesh, 
mji wa mpakani mwako kwa mwisho: 
17 Haya tukapite kwa mchi yako: hatutapita 


GO gle 


E a n PEP 
`~ 
r ; 


--— m 


HESABU, XX. 69 


kwa koonde, wala kwa mizabibu, wala 
hatutakunywa maji ya visima: njia ya 
mfalme tutaiendelea, tusigeuke kwa mko- 
no wa kuume wala wa kushoto, hatta tuta- 
18 kapokwisha kupita mpaka wako. Aka- 
mwambia Edomi, Hutapita kati yangu, 
19 nisitoke na upanga juu yako. Wakamwa- 
mbia waana wa Israeli, Kwa njia kuu 
tutapanda : naswi tukinywa maji yako, mi- 
mi na nyama zangu, ndipo nitakupa tha- 
mani yake; niache tu, pasipo neno jingine 
20 lo lote, kupita kwa miguu yangu. Akase- 
ma, Hutapita. Edom wakatoka juu yake na 
21 watu wengi, na kwa mkono hodari. Hivi 
akakataa Edom kuwapa Israeli mapito 
kwa mpaka wake: wakamgeukia mbali 
Israeli. 
22 Wakasafiri katika Kadesh: wakafika 
waana wa Israeli, kusanyiko lote, mlimani 
23 pa Hor. Bwana akawaambia Musa na 
Harun mlimani pa Hor, kwa mpaka wa 
24 mchi ya Edom, akisema, Harun ataku- 
sanyika kwa watu wake: kwani hataingia 
inchi niliyowapa waana wa Israeli, kwa 
sababu mmeasi juu ya neno langu kwa maji 
20 ya Meriba. Uwatwae Harun na Eleazar 
mwanawe, ukawapandishe kwa mlima 
20 Hor. Umvue Harun nguo zake, kamvike 
nazo Eleazar mwanawe: na Harun ataku- 
27 sanyika, atakufa kule. Akafanya Musa 
kama Bwana alivyoamuru; wakapanda 
mlima Hor machoni pa kusanyiko lote. 
28 Musa akamvua Harun nguo zake, akamvi- 


Google 


70 HESABU, XXI. 


ka nazo Eleazar mwanawe; akafa Harun 
huko juu mlimani: wakashuka mlimani 

29 Musa na Eleazar. Na kusanyiko lote wali- 
poona kama Harun amekufa, wakamlilia 
Harun siku thelathini, nyumba yote ya 
Israeli. 


DURA 21. 


KASIKIA Mkanaani, mfalme wa 
Arad, aliyekaa Kusini, kama Israeli 
anakuja njia ya Atharim; akapigana na 
Israeli, akatwaa katika wao wafungwa. 

2 Israeli akamwekea Bwana nathiri, aka- 
sema, Kama kutia utawatia watu hawa 
mikononi mwangu, bassi nitaharibu kabi- 

3 sa miji yao. Bwana akaisikiliza sauti ya 
Israeli, akawatia Wakanaani; wakawaha- 
ribu kabisa wao na mji yao: likaitwa jina 
la mahali pale Horma. 

4 Wakasafiri katika mlima Hor njia ya 
bahari ya Sham, kuizunguka inchi ya 
Edom: watu wakapungukiwa roho kwa 

5 sababu ya njia. Wakasema watu juu ya 
Muungu na juu ya Musa, Mbona mmetupa- 
ndisha katika Misri kufa jangwani? kwani 
hapana chakula, hapana maji; na roho zetu 

6 zachukia chakula hiki chepesi. Bwana 
akawapelekea watu nyoka za moto, waka- 
wauma watu ; hatta wakafa watu wengi wa 

7 Israeli. Watu wakamjia Musa, wakasema, 
Tumefanya thambi, kwani tumenena juu 
ya Bwana, na wewe; umwombe Bwana, 





Google 


-= ui a E. 


| 


HESABU, XXI. 71 


atuondolee nyoka. Musa akawaombea 
8 watu. Bwana akamwambia Musa, Ujifa- 
nyie nyoka ya shaba, uitie juu ya mti: 
na itakuwa, killa aliyeumwa, aitazamapo, 
9 ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba, 
akaitia juu ya mti: ikawa, nyoka ulipomu- 
ma mtu, akiitazama nyoka ya shaba, hui- 
10 shi. Wakasafiri waana wa Israeli, waka- 
11 tua Oboth. Wakasafiri katika Oboth, 
wakatua Iye-abarim, katika bara iliyoko 
12 mbele ya Moab, litokeako . jua. Toka 
huko wakasafiri, wakatua boondeni mwa 
13 Zered. Toka huko wakasafiri wakatua 
ng'ambo ya Arnon wa barani, utokao mpa- 
kani mwa Waamori: kwani Arnon mpaka 
wa Moab, kati ya Moabi na Waamori. 
14 Kwa hiyo husema katika kitabu cha Vita 
za Bwana, 
Vaheb kwa Sufa, 
Na boonde za Arnon, 

15 Na mashuko ya boonde. 
Yatelemkayo makaoni kwa Ar, 
Yaegemeayo mpakani mwa Moab. 

16 Na toka kule kwa Beer, ndicho kisima 
Bwana alichomwambia Musa, Uwakusanye 
watu, nami nitawapa maji. 

17 Ndipo Israeli wakaimba uimbo huu: 

Uchemke, Ee kisima; mkiimbie: 
18 Kisima, walichochimba wakuu, 

Masheki ya watu walichofukua 

Kwa fimbo, kwa magongo yao. 

19 Na toka bara kwa Mathana: na toka Ma- 
thana kwa Nahaliel: na toka Nahaliel kwa 


Google 


20 


21 


29 


26 


27 


HESABU, XXI. 


Bamoth: na toka Bamoth kwa boonde ili- 
yoko uwandani mwa Moab, hatta juu ya 
Pisga, utazamao jangwani chini. 

Israeli akapeleka wajumbe kwa Sihon 
mfalme wa Waamori, akisema, Nipite kwa 
inchi yako: hatutageuka wala kwa koonde, 
wala kwa mzabibu; hatutakunywa maji 
ya visimani: njia ya mfalme tutaiendelea, 
hatta tutakapokwisha kupita mpaka wako. 
Wala Sihon hakuwapa Israeli mapito 


kwa mpaka wake: akakusanya Sihon watu 


wake wote, akatoka juu ya Israeli jangwa- 
ni, akaja Yahaz: akapigana na Israeli. 
Israeli wakampiga kwa upanga, wakaimi- 
hki mchi yake toka Arnon kwa Yabbok, 
hatta kwa waana wa Ammon; kwani mpa- 
ka wa waana wa Ammon hodari. Israeli 
wakatwaa miji hii yote: Israeli wakakaa 
kwa miji yote ya Waamori, kwa Heshbon, 
na kwa vijiji vyake vyote. Kwani Hesh- 
bon mji wa Sihon mfalme wa Waamori, 
akiwa amepigana juu ya mfalme wa Moab 
wa zamani, na kutwaa inchi yake yote 
mkononi mwake hatta kwa Arnon. Kwa 
hiyo wenyi methali husema, | 

Njooni Heshon, 

Ujengwe ukatengenezwe mji wa Sihon: 
28 Kwani moto umetoka Heshbon, 

Ndimi za moto mjini kwa Sihon: . 

Umeteketeza Ar wa Moab, 

Mabwana wa vilele vya Arnon. 
29 Ole wako, Moab! 

Umepotea, Ee taifa la Kemosh: 


Google 


HESABU, XXII. 73 


Ametoa waanawe wakimbizi, 
Na binti zake wafungwa, 
Kwa Sihon mfalme wa Waamori. 
30 Tumewapigia; Heshbon umepotea 
hatta kwa Dibon, 
= Tumewateka hatta kwa Nofa, 
Ifikayo kwa Medeba. | 
31 Wakakaa Israeli katika inchi ya Waamo- 
32 ri. Musa akapeleka watu kuupeleleza Ya- 
zer, wakatwaa miji yake, wakawafukuza 
88 Waamori waliokuwamo. Wakageuka wa- 
kapanda njia ya Bashan: na Og mfalme 
wa Bashan akatoka kwenda juu yao, yeye 
na watu wake wote, vitani kwa Edrei. 
34 Bwana akamwambia Musa, Usimwogope: 
kwani mkononi mwako nimemtia, yeye na 
watu wake wote, na inchi yake; nawe 
utamtendea kama ulivyomtendea Sihon, 
mfalme wa Waamori, aliyekaa Heshbon. 
39 Bassi wakampiga yeye na waanawe, na 
watu wake wote, hatta hakusaziwa mtu: 
wakaimiliki inchi yake. 


SURA 22. 


AANA wa Israeli wakasafiri, waka- 

tua katika inchi sawa ya Moab, 
ng'ambo ya Yardeni, kwa Yeriko. 

2 Akaona Balak mwana wa Zippor yote 

3 Israeli waliyowatendea Waamori. Akao- 

gopa sana Moab kwa watu kwa kuwa we- 

ngi: akafathaika Moab kwa ajili ya waana 

4 wa Israeli. Moab akawaambia wazee wa 





Google 


74 HESABU, XXII. 


Midiani, Sasa wataramba makutano haya 
killa kilichotuzunguka, kama ng'ombe 
hurambavyo majani ya inchi. Na Balak 
mwana wa Zippor mfalme wa Moab zama- 

5 ni zile. Bassi akapeleka wajumbe kwa 
= Balaam mwana wa Beor, katika Pethor, 
ulioko Mtoni, pa inchi ya waana wa watu 
wake, kumwita, wakisema, Angalia, wako 
watu, waliotoka Misri; angalia, wafunika 
uso wa inchi, nao wanakaa upande wangu: 

6 njoo bassi sasa, nakuomba, unilaanie watu 
hawa; kwani hodari hawa kuliko mimi: 
labda nitaweza, tuwapige, nami niwafuku- 

ze katika inchi: kwani najua umbarikiye 
wewe hubarikiwa, na umlaaniye wewe 

7 hulaaniwa. Na wazee wa Moab, na wazee 
wa Midiani wakaenda na kiendea mbago 
mikononi; wakaja kwa Balaam, wakamwa- 

8 mbia maneno ya Balak. Akawaambia, 
Laleni hapa usiku huu, nitawaletea tena 
neno, kama Bwana atakavyoniambia : na 
wakuu wa Moab wakakaa na Balaam. 

9 Muungu akamjia Balaam, akasema, Watu 
10 gani waliopo nawe? Balaam akamwambia 
Muungu, Balak, mwana wa Zippor, mfa- 
lme wa Moab, amewatuma kwangu, aktse- 

11 ma, Angalia, watu waliotoka Misri, wafu- 
nika uso wa inchi: sasa bassi njoo, unilaa- 
nie hawa; labda nitawaweza kwa kupiga- 

12 na, na kuwafukuza. Muungu akamwambia 
Balaam, Usiende nao; usiwalaani watu: 
13 kwani wamebarikiwa. Balaam akaondoka 
assubuhi, akawaambia wakuu wa Balak, 


Google 


HESABU, XXII. 75 


Nendeni inchini mwenu: kwani Bwana 
l4 akataa kuniruhusu niende nanyi. Wakuu 
wa Moab wakaondoka, wakaenda kwa 
Balak, wakasema, Balaam akataa kuja 
15 naswi. Akazidi Balak tena kupeleka wa- 
— kuu, wengi, na wenyi heshima kuliko wao. 
16 Wakamjia Balaam, wakamwambia, Ndivyo 
asemavyo Balak mwana wa Zippor, Lisi- 
kuzuie neno, nakuomba, katika kunijia : 
17 kwani kuheshimu nitakuheshimu sana, 
na killa utakavyoniambia nitafanya: njoo 
bassi, nakuomba, unilaanie watu hawa. 
18 Akajibu Balaam akawaambia watumwa 
wa Balak, Kama Balak angenipa nyumba 
yake imejaa fetha na thahabu, siwezi ku- 
pita neno la Bwana Muungu wangu, nifanye 
19 madogo ao makuu. Sasa bassi, nawasihi, 
kaeni hapa tena usiku hun, nijue atakalozidi 
20 kuniambia Bwana. Muungu akamjia Ba- 
laam usiku, akamwambia, Kama watu wa- 
mekuja kukuita, ondoka, ukaende nao; 
lakini neno tu nikuambialo, ndilo utakalo- 
21 fanya. Akaondoka Balaam assubuhi, aka- 
tandika punda wake, akaenda nao wakuu 
22 wa Moab. Hasira ya Muungu ikawaka kwa 
kwenda kwake: akasimama malaika wa 
Bwana njiani ampinge. Akawa amepanda 
punda wake, na watumwa wake wawili na- 
23 ye. Punda akamwona malaika wa Bwana 
akisimama njiani, na upanga wake wazi 
mkononi mwake ; punda akaepuka njia- 
ni, akaenda koondeni: Balaam akampi- 
24 ga. punda, amgeuzie njiani.. Akasimama 


Google 


76 HESABU, XXII. 


malaika wa Bwana njiani kati ya miza- 
bibu, penyi kitalu huku na kitalu hu- 
25 ku. Punda akamwona malaika wa Bwa- 
ma, akajisonga ukutani, akauseta mguu wa 
26 Balaam ukutani: akampiga tena. Akazi- 
di kuendelea malaika wa Bwana, akasima- 
ma pembamba, pasipo na njia ya kugeukia 
27 kwa kuume, wala kwa kushoto. Punda 
akamwona malaika wa Bwana, akalala 
chim yake Balaam: hasira yake Balaam 
ikawaka, akampiga punda kwa gongo lake. 

28 Bwana akamfunulia kanwa yule punda, 
akamwambia Balaam, Nimefanyaje kwako, 

29 hatta umenipiga marra hizi tatu? Balaam 
akamwambia punda, Kwa sababu umeni- 
thihaki: laiti ningekuwa na upanga mko- 

80 noni, hatta sasa ningalikuua. Punda aka- 
mwambia Balaam, Si mimi punda wako, 
uliyenipanda maisha yako yote hatta leo? 
kuzoea nimezoea kukufanyia hivi? Aka- 

31 sema, La. Bassi Bwana akamfungulia 
macho Balaam, akamwona malaika wa 
Bwana akisimama njiani, na upanga wake 
wazi mkononi: akainama kitwa, akaanguka 

32 usoni pake. Malaika wa Bwana aka- 
~. mwambia, Mbona umempiga punda wa- 
ko marra hizi tatu? Angalia, nime- 
toka nikupinge, kwa sababu njia yako 
33 ya kassi mbele yangu: punda akani- 
ona, akageuka mbele yangu marra hizi 
tatu: kama asingaligeuka kwangu hakika 
sasa ningalikuua nawe, na huyu ningali- 
34 mwacha hayi. Balaam akamwambia malai- 


Google 


HESABU, XXIII. 77 


ka wa Bwana, Nimekosa: kwani sikujua, 
kama umesimama juu yangu njiani; na 
sasa kama baya machoni pako, nitarudi 
393 kwangu. Malaika wa Bwana akamwambia 
Balaam, Nenda nao watu: lakini neno tu 
nitakalokuambia, ndilo utakalosema. Bassi 
36 Balaam akaenda na wakuu wa Balak. Na 
aliposikia Balak kama Balaam amekuja, 
akatoka kumlaki hatta Mji wa Moab, ulio- 
ko mpakani kwa Arnon, mpakani kwa 
37 mwisho. Balak akamwambia Balaam, 
Kupeleka sikukupelekea nikuite? Kwa nini 
hukunijia? Kwa kweli siwezi kukuheshi- 
38 mia ? Balaam akamwambia Balak, Tazama, 
nimekujia: hatta sasa kuweza ninaweza ku- 
nena lo lote? neno Muungu atakalonitia 
89 kinwani ndilo nitakalolisema. Akaenda 
Balaam na Balak, wakafika Kiriat-huzoth. 
40 Balak akachinja ng’ombe na kondoo, aka- 
mpelekea Balaam, na wakuu waliopo naye. 
4l Ikawa assubuhi Balak akamtwaa Balaam, 
akampandisha mahali pa juu pa Baal, to- 
ka huko akaona miisho ya watu. 


SURA 23. 
JI ALAAM akamwambia Balak, Unije- 


ngee hapa mathbahu saba, ukaniwekee 
ng'ombe saba na kondoo waume saba. 

2 Balak akafanya kama Balaam alivyosema ; 
wakatoa Balak na Balaam mathbahuni 

3 ng'ombe na kondoo mume. Balaam aka- 
mwambia Balak, Simama penyi kafara ya- 


Google 


78 HESABU, XXIII. 


ko, nami nitakwenda ; labda Bwana ataku- 
ja kunilaki: nayo yote atakayonionyesha 
nitakwambia. Akaenda palipochongoka. 
4 Muungu akamlaki Balaam; akamwambia, 
` Nimezitengeneza mathbahu saba, nimetoa 
ng'ombe na kondoo mume mathbahunı. 
5 Bwana akatia neno kinwani kwa Balaam, 
akamwambia, Umrudie Balak, na haya 
6 utakayosema. Akamrudia, na tazama, 
amesimama penyi kafara yake, yeye na 
7 wakuu wote wa Moab. Akatunga methali 
yake, akasema, 
Katika Aram Balak amenileta, 
Mfalme wa Moab katika milima ya Ma- 
shariki : 
Njoo, unilaanie Yakobo, 
Njoo, ughathabikie Israeli. 
8 Nmlaanije, Muungu asiyemlaani ? 
Nimghathabikieje, Bwana asiyeghatha- 
bika ? 
9 Kwani toka kilele cha miamba na- 
mwona, 
Na toka milima namtazama: 
Angalieni, watu wakaao peke yao, 
Wala kati ya mataifa hawatahesabika. 
10 Nani awezaye kuhasibu mavumbi ya 
Yakobo, 
Ao kujumlisha robo ya Israeli ? 
Nafsi yangu nife kifu chake mwenyi 
haki, 
Na mwisho wangu uwe kama wake ! 
11 Balak akamwambia Balaam, Umenifanyi- 
aje? Uwalaanie adui zangu nimekutwaa, 


Google 


= AA —— — aa — ———... AAA OA 


HESABU, XXIII. 79 


12 na, tazama, kubariki umewabariki. Aki- 
jibu akasema, Silo anitialo Bwana kinwani 

13 linipasalo kulisema ? Balak akamwambia, 
Njoo, nakusihi, nami, panginepo, toka huko 
uwaone; mwisho wao tu utawaona, usiwa- 

14 one wote : unilaanie wao toka huko. Aka- 
mchukua uwandani kwa Zofim, hatta juu 
ya Pisga, akajenga mathbahu saba, akatoa 
ngo'mbe na kcndoo mume mathbahuui. 

195 Akamwambia Balak, Simama hapa penyi 
16 kafara yako, nikimlaki mimi kule. Bwana 
 akamlaki Balaam, akamtia neno kanwani, 
akasema, Umrudie Balak, na haya utaka- 


17 yosema. Akamjia, na, tazama, amesima- 


ma penyi kafara yake, na wakuu wa Moab 
naye. Balak akamwambia, Alisemaje Bwa- 
18 na? Akatuaga methali yake, iaai 
Ondoka, Balak, ukasikie; 
Unisikilize, mwana wa Zippor: ; 
19 Muungu si mtu, aseme uwongo; 
Wala mwana Adamu, ajute: 
Amesema, naye hatafanya ? 
Ao amenena, naye hataifikiliza ? 
20 Angalia, nimepewa nibariki: 
A mebariki, nisiitangue. 
21 Hakutazama uovu kwa Yakobo, 
Wala hakuona thulumu kwa Israeli: 
Bwana Muungu wake pamoja naye, 
Na shangwi la Mfal ne kati mwao... 
22 Muungu ; awatoye katika Misri; 
© Kwake nguvu kana za nyati. 
23 Həkika uchawi hapana kwa Yakobo, 
o Wals uganga kwa Ismot: > >e `- 


thd waleh WA YA PPO 


Google 





08 HESABU, XXIV. 


Hatta sasa watahadithiwa Yakobo na 
Israeli, 
Mambo gani aliyoyatenda Muungu! 
24 Angalia, watu huondoka kama si- 
mba mke, 
Kama simba hujiinua : 
Hatalala hatta atakapokula mawindo, 
Na kunywa damu yao waliouawa. 
25 Balak akamwambia Balaam, Wala kulaani 
usiwalaani, wala kubariki usiwabarikı. 
26 Akajibu Balaam akamwambia Balak, Siku- 
kwambia, nikisema, Yote atakayosema 
27 Bwana, sina buddi kuyatenda. Balak aka- 
mwambia Balaam, Njoo sasa, nitakuchukua 
panginepo; labda itampendeza Muungu, 
28 unilaanie hao toka huko. Balak akamchu- 
kua Balaam hatta juu ya Peor, utazamao 
29 jangwani chini. Balaam akamwambia 
alak, Unijengee hapa mathbahu saba, 
ukaniwekee hapa ng'ombe saba, na kondoo 
80 saba. Balak akafanya alivyosema Balaam, 
akatoa ng'ombe na kondoo mume mathba- 
huni. 


SURA 24. 


TAYE Balaam alipoona ya kuwa jema 

machoni pa Bwana kubariki Israeli, 

hakwenda vile vile kama kwanza apatikane 

na mambo ya uchawi, akalekeza uso wake 

2 jangwani. Balaam akainua macho, akaona 

Israeli wametua kwa makabila yao; roho ya 

8 Muungu ikamjia. Akatungá methali yake, 
akasema WA AA 


2 


Go gle 


VE Wi Aa iia BA ae ana Wa T KAA AA WA aa YA aa Ma WI AAA WA 


HESABU, XXIV. 8l 


Anena Balaom mwana wa Beor, 
Anena mtu aliyefumbwa jicho: 

4 Anena asikiaye maneno ya Muungu, 
Aonaye njozi yake Mwenyiezi, 
Akianguka, na macho yake yametu- 

mbuka : 

5 Ginsi zilivyo njema hema zako, Ee Ya- 

kobo, 
Masikani zako, Ee Israeli! 

6 Kama boonde zimet:ndwa, 

Kama bustani ukingoni mwa mto, 
Kama miahali aliyoipanda Bwana, 
Kama mierezi kwenyi maji. 

7 Yatamwagika maji katika ndoo zake, 

Na mbegu zake kwenyi maji mengi, 
Ataiuuliwa kuliko Agag mfalme wake; 
Na ufaume wake utatukuzwa. 

8 Muungu amtoaye katika Misri; 
Kwake nguvu kama za nyati: 
Atameza mataita adui zake, 
Atavuujavnnja mifupa yao, 
Atawapigapiga kwa mishale yake. 

9 Akaiinama, akalalı, kama simba, 

Na kama simba mke; nani atakayea- 
msha? 
Abarikiwe killa akubarikiye, 
S - Alaauiwe killa akulaaniye. 

10 Hasira yake Balak ikawaka juu ya Balaam, 
akapiga makofi: Balak akamwambia Ba- 
laam, Kuwalaani aduizangu nimekuita, na, 

tazama, kubariki umewabariki marra hizi 

TI tatu. Sasa bassi kimbia kwako Ynahali 


pako: yimesena kuheshimu pikukeahimu ; 


Google 


82 HESABU, ZZIV. 


lakini, tazama, Bwana anakuzuilia heshima. 
12 Balaam akamwambia Balak, Nami sikuwa- 
ambia wajumbe wako ulionipelekea, niki- 
13 sema, Kama Balak angenipa nyumba yake 
imejaa fetha na thahabu, siwezi kupita 
neno la Bwana, nifanye mema ao mabaya 
kwa nia yangu ; atakayosema Bwana ndiyo 
14 nitakayosema? Hatta sasa, tazama, nae- 
nda kwa watu wangu: njoo, nitakushauri 
watu hawa watakayowafanyia watu wako 
15 siku za mwisho. Akatunga methali yake, 
akasema, 
Anena Balaam mwana wa Beor, 
Anena mtu aliyefumbwa jicho; 

16 Anena, asikiaye maneno ya Muungu, 
Ajuaye maarifa by aliye juu, 
Aonaye njozi yake Mwe ayiezi, 
Akianguka, na macho yake yamefu- 

mbuka: 

17 Namwona, wala si sasa: 

Namtazama, wala si karibu: 
Patatokea nyota katika Yakobo, 
Itaondoka fimbo katika Israeli, 
Na kupigapiga pembe za Moab, 

Na kuvunjavunja waana wote wa ftinsa. 

18 Na Edom itakuwa milki, 

Seir tena itakuwa milki, adui zake; 
Akiwa Israeli atenda kwa ujasiri. 
39 Toka Yakobo mtawala, 
~ ` Naye mharibu masalio ya mjini. 
. 20 Akanwoaa Amilek, akatunga methali 
0 yako, akasema, — DE 


me Anao Wa attit Amaleki; <- . 


Google 


HESABU, XXV. 43 


, Na mwisho wake. kwa uharibifu... 
21 Akamwona Mkeni, akatunga methali 
yake, akasema, -- 
Imara makao yako, 
— Na tuadu lako limewekwa jabalini. 
22 Illakini kwa kuteketea Kaini, o 
Hatta Asshur atakapokuchukua mfu- 
ngwa. 
23 Akatu va methali yake, akasema, 
— Ole wao, ataishi nani, Muungu akiyati- 
mia haya ? 
24 Lakini merikebu toka pwani kwa Kit- 
tim, 
Nazo zitamtesa Asshur, zitamtesa Eber, 
Naye pia kwa uharibitu. 
25 Balaam akaondoka, akaenda, akarudi ma- 
hali pake: Balak naye akaenda zake. 


SURA 25. 


SRAELI wakakaa Shittim, watu wakaa- 
nza kufanya ukahaba na binti za Moab: 

2 wakawaita watu kwa sadaka zi miungu 
yao; watu wakala, wakaisujudu miungu 

3 yao. Israeli akajitungia Baal-Peor.: hasira 
4 ya Bwana ikawaka juu ya Israeli. Bwana 
akamwambia Musa, Watwae wakuu wote 
wa watu, mtuadikie Bwana mbele ya jua, 
ipate hasira kali ya Bwana kuwaondokea 

5 Israeli. Musa akawaambia waamuzi wa 
Israeli, Ueni killa mmoja watu wake walio- 


Google 


84 HESABU, XXV. 


6 jifungia Baal-Peor. Hatta, tazama, mtu 
wa waanu wa Israeli akaja, akamkaribisha 
kwa ndugu zake mwanamke Mmidiani ma- 
choni pa Musa, na machoni da jamaa yote 
ya waana wa Israeli, waliokuwa wakilia 

7 mlangoni pa hema ya kusanviko. Akaona 
Finehas, mwana wa Eleazar, mwana wa 
Harun mkohani, akaondoka katika jamaa, 

8 akatwaa mkuki mkono{ìi: akamfuata yule 
mtu wa Israeli hatta katika kichumba, a- 
kawapiga wote wawili, mwanamume Mwi- 
sraeli, na mwanamke akampiga wa tumbo. 
B:is;i teso likazuiwa kwao waana wa Israeli. 

9 Nao waliokufa kwa teso walikuwa asharini 
na 'nne elfu. 

10 Bwana akamwambia Musa, akasema, 
11 Finehas, mwana wa Eleazar, mwana wa 
Harun mkohani, amenigeuzia hasira mbali 
kwa waana wa Israeli, kwa kuwa mwivu 
kwa uwiva wangu kati mwao, nisiwati ke- 
teze waana wa Israeli kwa uwivu wangu. 
12 Kwa hiyo sema, Angalia, na npa agano la- 

13 ngula amani: nalo litakuwa kwake na kwa 
mzao wake baada yake, agano la ukohani 
wa milele; kwa sababu alikuwa mwivu kwa 
ajili ya Muungu wake, akawafanyia upata- 

14 nisho waana wa Israeli. Bassi jina lake 
Mwisraeli aliyeuawa, aliyeuawa yeye na 
mwanamke Mmidiani, .imri mwana wa 
Salu, mkuu wa nyumba ya baba katika 

15 Wasimeon. Na jina la mwanamke Mmidia- 
ni aliyeuawa Kozbi, binti Zur; mkuu naye 
wa watu wa nyumba ya baba katika Mi- 


Google 





HESABU, XXVI. 85 


16 diani. Bwana akamwambia Musa, akisema, 

17 Wachukizeni Wamidiani, mkawapige; 

18 kwani wawachukiza ninyi kwa bila zao, 
walizowashawishia ninyi kwa jambo la 
Peor, na kwa jambo la Kuzbi, binti wa 
mkuu wa Midiani, umbu lao, aliyeuawa si- 
ku ya teso kwa jambo la Peor. 


SURA 26. 


KAWA baada ya teso, Bwana akawaa- 
mbia Musa na Eleazar mwrna wa Ha- 
2 run mkohani, akisema, Fanyeni hesabu ya 
kusanyiko lote la waana wa Israeli, wenyi 
miaka asharini na zayidi, kwa nyumba za 
baba zao, wote wawezao kwenda vitani, wa 
3 Israeli. Wakasema nao Musa na Eleazar 
mkohani katika inchi sawa za Moab karibu 
4 na Yardeni kwa Yeriko, wakisema, Wenyi 
miaka asharini na zayidi; kama Bwana ali- 
vyomwamuru Musa na waana wa Israeli, 
waliotoka katika inchi ya Misri. 
öö Reuben, mzaliwa wa kwanza wa Israeli: 
waana wa Reuben: wa Hanok, jamaa ya 
Wahanok: wa Pallu jamaa ya a 
6 wa Hezron, jamaa ya Wahezron: wa Karmi, 
7 jamaa ya Wakarmi. Hawa jamaa za Wa- 
reuben : nao waliohesabiwa wao thelatha 
8 u arobaini elfu na mia saba na thelathini. 
9 Na waana wa Pallu, Eliab. Na waana wa 
Eliab; Nemuel, na Dathan, na Abiram. 
Hawa Dathan na Abiram wale, wateule wa 


Google 


36 


HESABU, XXVI. 


kusanyiko, walioshindana na Mussa ` na Ha- 


10 


20 


21 


(0 


run kitika makutano ya Kora, waliposhi- 
ndana ı a Bwana: ikafumbua dunia kinwa 
chake, ikawaineza pamoja na Kora, walipo- 
kufa makutano yale; wakati moto ulipote- 
keteza watu miteen na hamsini, wakawa 
ishara. Illakini waana wa Kora hawakufa. 

Waana wa Simeon kwa jamaa zao: wa 
Nemuel, jamaa ya Wanemuel: wa Yamin, 
jamaa ya Wayamin: wa Yakin, jamaa wa 
Wayakin: wa Zera, jamaa ya Wazera: wa 
Shaul, jamaa ya Washaul. . Hawa jamaa 
za Wasimeon, theneen u asharini elfu na 
miteen. 

Waana wa Gad kwa jamaa zao: wa Ze- 
fon, jamaa ya Wazefon : wa Haggi, jamaa 
ya Wahaggi: wa Shuni, jamia ya W ishu- 
ni: wa Ozni, jamaa ya Wazni: wa En, 
jamaa ya Waeri : wa Arod, jamaa ya Waa- 
rod: wa Areli, jamaa ya Waareli. Hawa 
jamaa za waana wa Gad kwa kuhesabiwa 
kwao, arobaini elfu na mia tano. 

Waaaa wa Yuda, Er na Onan : wakafa 
Er na Onan katika inchi ya Kanaan. 
Wakawa waana wa Yuda kwa jamaa zao; 
wa Shela, jamaa ya Washelaui; wa Perez, 
jamaa ya Waperez: wa Zera, j jamaa ya Wa- 
zera.. Wakawa waana wa Perez; wa Hez- 
ron, jamaa ya Wahezron : wa Hamul, ja- 
xaa ya Wahamul. Hawa jamaa za Yuda 
z va kaies:biwa kwao, sab wiail na sita elfu 

mja tano. 


gle 


waa a a a WA Kaa 


HESABU, XXVI. 87 


23 Waana wa Issakar kwa jamaa zao: wa 
Tola, jamaa ya Watola: wa Puva, jamaa 

24 ya Wapuni; wa Yashub, jamaa ya Waya- 
shub : wa Shimron, jamaa ya Washimron. 

25 Hawa jamaa ya Issakar kwa kuhesabiwa. 
kwao, aroba u settini elfu na mia tatu. 

26  Waana wa Zabulon kwa jamaa zao: wa 
Sered, jamaa ya Wasered ; wa Elon jamaa 
ya Waelon: wa Yahleel jamaa ya Wa- 

27 yahleel. Hawa jamaa ya Wazabulon kwa 
kuhesabiwa kwao, settini elfu na mia tano. 

28 Waana wa Yusuf kw: jamaa zao : Mana- 

29 sse na Efraim. Waana wa Manasse : wa 
Makir, jamaa ya Wamakir : na Makir 
akamzaa Gilead : wa Gilead, jamaa ya Wa- 

80 gilead. Hawa waana wa Gilead : wa lezer, 
jamaa ya Waiezer: wa Helek, jaiman ya 

31 Wahelek; na wa Asriel, jamaa ya Waasriel: 
na wa Shechem,jamaa ya Washechem: 

32 na wa Shemida, jamaa ya Washemida: na 

383 wa Hefer ja nia ya Wahefer. Na Zelof- had 
mwana wa Hefer hakuwa na waars, illa 
binti : na majina ya binti za Zelofehad 
Mahla, na Noa, Hogla, Milka, na Tirza. 

34 Hawa jamaa za Manasse : nao waliohesabi- 
wa wao theneen u hamsini elfu na mia saba. 

80 Hawa waana wa Bfraim kwa jamaa zao: 
wa Shuthela, jamaa ya Washuthela : wa 

—- Beker, jamaa ya Wabeker: wa Tahan, 

30 jamaa ya Watahan. Na hawa waana wa 

37 Shuthela: wa Eran, jamaa ya Waeran. Ha- 
wa jamaa za waana wa Efraim kwa kuhe- 


*, e 
Eaa ~+ -o "ai lsa 


Google 


88 HESABU, XXVI. ` 


:Babiwa kwao, theneen u thelathini elfu na 
mia tano. Hawa waana wa Yusuf kwa 
jamaa zao. 

88 Waana wa Benyamin kwa jamaa zao : wa 
Bela, jama; ya Wabela : wa Ashbel, jamaa 
ya Waashbel: wa Ahiram, jamaa ya Waahi- 

39 ram: wa Shefufam, jamaa ya Washufam : 

40 wa Hufam, jamaa ya Wahufam. Na waana 
wa Bela wakawa Ard na Naaman : jamaa 
ya Waard : wa Naaman, jamaa ya Wanaa- 

4l man. Hawa waana wa Benyamin kwa 
jamaa zao : nao waliohesabiwa wao hamsi 
u arobaini elfu na sita mia. 

42 Hawa waana wa Dan kwa jamaa zao : wa 
Shuham, jama? ya Washuham. Hawa 
jamaa za Dan kwa jamaa zao. Jamaa zote 

43 za Washuham, kwa kuhesabiwa kwao, 
aroba u settini elfu na mia 'nne. 

44 Waana wa Asher kwa jamaa zao: wa 
Imna, je maa ya Waimna: wa Ishvi, jamaa 
ya Waishvi: wa Beria, jamaa ya Waberia. 

45 Wa waana wa Beria: wa Heber, jamaa ya 
Waheber: wa Malkiel, jamaa ya Wa- 

46 malkiel. Na jina la binti Asher Sera. 

47 Hawa jamaa za waana wa Asher kwa kuhe- 
sabiwa kwao, thelatha u hamsini elfu na 
mia 'nne. 

48 Waana wa Naftali kwa jamaa zao: wa 
Yahzeel, jamaa ya Wayahzeel: wa Gu i, 

49 jama: ya Waguni: wa Yezer, jamaa ya 
UW : wa Shillem, jamaa ya Washillem. 

50 Hawa jamaa za Naftali kwa jamaa zao: 
nao waliohesabiwa wao hamsi u arobaini 


Google 


HESABU, XXVI. 89 


elfu na mia 'nne. 
$1 Hawa waliohesabiwa wa waana wa Israeli, 
sita mia elfu na eltu moja na mia saba 
na thelathini. 
52 Bwana akamwambia Musa, akisema, 
93 Hawa watagawanyikiwa inchi kuwa milki 
94 kwa hesabu ya majina. Wakizidi utawazi- 
dishia miiki, wakipunguka utawapunguzia 
milki : killa mtu kwa kadiri yao waliohe- 
99 sabiwa kwake atapewa milki. Illakini kwa 
kura itagawanyika inchi: kwa majina ya 
90 makabila ya baba zao wataimiliki. Kwa 
kura milki itagawanyika kwao walio wengi 
na Kwao walio haba. 
d7/ Na hawa waliohesabiwa wa Walawi kwa 
jamaa zao: wa Gershon, jamaa ya Wager- 
shon : wa Kohath, jamaa ya Wakohath : 
98 wa Merari, jamaa ya Wamerari. Hawa 
jamaa za Lawi: jamaa ya Walibuai, jamaa 
ya Wahebron, jamaa ya Wamahli, jamaa 
ya Wanus.i, jamaa ya Wakora. Kohath 
99 akamzaa Amram. Na jina la mkewe Am- 
ram Yokebed biuti Lawi, aliyemzaa Lawi 
katika Misri: akamzalia Amram Harun na 
60 Musa, uya. Maryamu umbu wao. Harun 
akawazaa Nauab na Abihu, KEleazar na 
ôl Itaamar. Wakafa Nadab na Abihu, wali- 
02 potoa moto mgeni mbele ya Bwana. Nao 
waliohesabiwa wao tnelatha u asharini 
elu, killa mume mwenyi mwezi na zayidi: 
kwaui hawakuhesabiwa kati ya waana wa 
Israeli, kwa sababu hawakupewa muki ka- 
ti ya waana wa Israeli. 


Google 


90 HESABU, KKVIJ. 


63 Hawa waliohesabiwa na Masa na Fleazar 

.—  mkohani; waliowahasibu waana wa Isratti 
katika inchi sawa ya Moab karibu na Yar- 

64 deni kwa Yeriko. Lakiai katika hawa 
hapakuwa mtu wao, waliohesabiwa na 
Musa na Harun mkohani; waliowahasibu 

65 waana wa Israeli kwa bara ya Sinai. Kwa- 
ni Bwana amewasemea, Kufa watakufa 
katika bara, Wala hakusalia mtu katika 
wao, illa Kaleb mwana wa Yefunne, na lsa 
mwana wa Nun. 


SURA 27. 
DIPO wakakaribia binti za Zelofehad, 


mwana wa Hefer, mwana wa Gilead, 
mwana wa Makir, mwana wa Mauasse, 
wa jamaa za Manasse mwana wa Yusuf: 
na haya majina ya binti zake; Mahla, Noa, 

2 na Hogla, na Milka, na Tirza. Wakasima- 
ma mbele ya Musa, na mbele ya Eleazar 
mkoha ii, na mbele ya wakuu na jamaa yote, 
mlangoni pa hema ya kusanyiko, wakisema, 

3 Baba yetu alikufa nyikani, wala hakuwa- 
mo kati ya jamaa yao waliokusanyika juu 
ya Bwana katika jamaa ya Kora: lakini 
thambi yake aliyoiħa; wala hakuwa na wa- 

4 ana. Mbona jina la baba yetu liondolewe 
katika kati ya jamaa yake, kwa sababu 
hakuwa na mwana? Utupe naswi mali ka- 
5 ti ya ndugu za baba wetu. Musa akamle- 
6 tea Bwana hukumu yao. Bwana akamwa- 
7 mbia Musa akisema, Wasemavyo binti za 


Google 


HESABU, XXVII. 91 


Zelofehad ndivyo: kupewa watapewa mali 

ya milki kati ya ndugu za baba yao; nawe 

€ utawafikilizia milki ya baba yao. Na waa- 
na wa Israeli utawaambia, ukisema, Akifa 
mtu hana mwana, bassi mtamfikilizia binti 

9 yake milkiye. Na kama hana binti, bassi 
10 mtawapa nduguze milki yake. Na kama 
hana ndugu, bassi ndipo utawapa ndugu za 

11 baba;e milki yake. Na kama babaye hana 
ndugu, bassi mtampa milkiye aliye karibu 
kwake wa jama: yake, naye ataipata : na 
itakuwa kwa waana wa Israeli kwa sheria 

ya hukumu, kama Bwana alivyomwamuru 

12 Musa. Bwana akamwambia Musa, Panda 
kwa mlima huu wa Abarim, ukaione inchi 

13 niliyowapa waana wa Israeli. Na ukiisha 
kuiona ut kusanyika nawe kwa watu wko, 
kama Harun nduguyo alivyokusanyika: 

14 kwa sababu mmeasi juu ya nenc langu ba- 
rani mwa Žin, kwa makasirisho ya kusanyt- 
ko, kunitikasa machoni pao, penyi maji. 
(Maji ya Meriba haya kwa Kadesh. katika 

15 bara ya Zin.) Musa akamwambia Bwana, 
16 akisema, Aagize Bwana, Muungu wa roho 
17 za miili yote, mtu juu ya kusanyiko, ataka- 
yetoka mbele yao, na kuingia mbele vao, 
atakayewatoa na kuwaingiza; wasiwe ku- 
sanyiko la Bwana kama kondoo wasio na 

18 mchungaji. Bwana akamwambia Musa, 
Ujitwalie Isa mwana wa Nun, mtu mwe- 

. nyi Roho, ukatie mkono wako juu yake; 
19 ukamweke mbele ya Eleaząr mkohani, na 


AZ 


mbele ya kusanyiko lote; #kaamriwe ma- 


Google 


92 HESABU, XXVII. 


20 choni pao. Nawe utamtilia ya heshima 
yako, kusanyiko lote la waana wa Israeli 

21 wapate kusikiliza. Na mbele ya Eleazar 
mkohani atasimama, atakayemwulizia kwa 
hukumu ya Urimi mbele ya Bwana: kwa 
neno lake watatoka, na kwa neno lake wa- 
taiugia, yeye na waana wa Israeli wote 

22 naye, hatta kusanyiko lote. Akafanya 
Musa kama Bwana alivyomwamura: aka- 
mtwaa Isa wa Nun, akamweka mbele ya 
Eleazar mkohani, na mbele ya kusanyiko 

23 lote: akamtia mikono, naye akaamriwa 
kama Bwana alivyosema kwa mkono wa 
Musa. 


SURA 28. 


T WANA akamwambia Musa, akisema, 
(2) Uwaamrie waana wa Israeli, 
ukawaambie, Sadaka yangu, mikate yangu 
ya matoleo yangu ya moto, ya nukato la. 
utulizo kwangu, mtaangalia kunitolea kwa 

3 wakati wake. Nawe utawaambia, Hiyo ya 
moto mtakayomtolea Bwana; waana ko- 
ndoo waume wa mwaka wa kwanza, waka- 
milifu, wawili kwa siku, kwa kafara ya 

4 dayima. Mwana kondoo mmoja mtamtoa 
assubuhi, na mwana kondoo wa pili mtamtoa 

5 kati ya jioni mbili; na ya kumi ya efa moja 
ya uuga mzuri kwa sadaka ya unga, ime- 
changanyika nayo ya 'nne ya hini ya mafu- 


6 ta yaliyopigwa. Kafara ya dayims, iliyo- 


Google 


HESABU, XXVIII. 93 


amriwa kwa mlima Sinai kuwa nukato 
la utulizo, sadaka ya moto kwa Bwana. 

7 Na mwimioiko lake ya 'nne ya hini kwa 
mwana kondoo mmoja: panapo patak:tifu 
utammiminia Bwanı miminiko la kileo. 

8 Na mwana kondoo wa pili utamtoa kati 
ya jioni mbili: kama sadaka ya unga ya 
assubuhi, na kama miminiko lake, ndivyo 
utakavyoitoa, sadaka kwa moto, ya nukato 
la utulizo kwa Bwana. 

9 Na siku ya sabato waana kondoo waume 
wawili wa mwaka wa kwanza wakamilifu, 
na sehemu za kumi mbili za unga mzuri, 
kwa sadaka ya unga, uliochanganyika na 

10 mafuta, na miminiko lake: kafara hii ya 
sabato kwa sabato, juu ya kafara ya dayi- 
ma na miminiko lake. 

11 Na kwa mianzo ya miezi yenu mtamto- 
lea Bwana kafara; ndama wawili, na ko- 
ndoo mume mmoja, waana kondoo wau- 
me saba wa mwaka wa kwanza wakamili- 

12 fu; Na sehemu za kumi tatu za unga mzu- 
ri kwa sadaka ya unga, uliochanganyika 
na mafuta kwa killa ng'ombe, na sehemu 
zi kumi mbili za unga mzuri kwa sadaka 
ya unga, umechanganyika na mafuta, kwa 

13 kondoo mume mmoja ; na sehemu ya kumi 
ngine ya unga mzuri uliochanganyika, na 
mafuta kwa sadaka ya unga kwa killa 
mwana kondoo; kafara ya nukato la utu- 

14 lizo, sadaka kwa moto kwa Bwana. Na 
mamiminiko yao yatakuwa nussu ya hini 


ya mvinyo kwe ng'ombe, .na theluth ya 





Google 


94 HESABU, XXVIII. 


hini kwa kondoo mume, na robo ya hi- 
ni kwa mwana kondoo: hiyo kafara ya 
mwezi kwa mwezi, miezi yote ya mwaka. 
15 Na mbuzi mume mmoja sadaka ya tha- 
mbi kwa Bwana; itatolewa juu ya kafara 
ya dayima na miminiko lake. 
16: Na mwezi wa kwaaza, siku ya arobata- 
17 shara ya mwezi, pasaka ya Bwana. Na 
siku ya hamstashara ya mwezi huu siku 
kuu: siku saba visivyochachwa vitaliwa. 
18 Siku ya kwanza wito mtakatifu ; hamtatu- 
19 mika kazi yo yote: lakini mtatoa sadaka 
kwa moto, kafara kwa Bwana; ndama wa- 
wili, na kondoo mume mmoja, na waana 
koudoo waume saba wa mwaka wa kwa- 
20 za: wakamilifu watakuwa kwenu: na sa- 
daka yao ya u iga, unga mzuri uliochanga- 
nyika na mafuta: sehemu za kumi tatu 
mtatoa kwa ng'ombe, na sehemy za kumi 
31. mbili kwa yule kondoo mume; seiemu ya 
kumi ngine utatoa kwa kula mwana ko- 
22 ndoo wa wale saba; mbuzi mune mmoja 
kwayo ya thambi, kujifanyia . upatanisho. 
23 Juu ya kafira ya assubuhi, iliyo kwa kafa- 
24 ra ya dayimə mtatoa hizi. Kwa namna 
hii mtatoa siku kwa siku, s.ku saba, mkate 
wa sadaka kwa moto, wa nukato la utulizo 
kwa Bwana: kutolewa juu ya kafara ya 
25 dayima, na miminiko lake. Na siku ya 
saba utakuwa wito mtakatifu kwenu; ha- 
mtatumika kazi yo yote. 
n Tena siku ya malimbuko mtakapomtolea 


, Bwana sadaka mpya ya unge katika juma 


Google 


HESABU XXIX. 95 


zenu, utakuwa wito mtakatifa kwenu; 


27 hamtatumika kazi yo yote: lakini mtamto- 


lea Bwana kafara kwa nukato la utulizo ; 
ndama wawili, kondoo mume mmoja, waa- 
na kondoo saba waume wa mwaka wa 


28 kwanza; na sadaka yao ya unga, unga 


mzuri uliochanganyika na mafuta, sehemu 
za kumi tatu kwa killa ng’ombe, sehemu 
za kumi mbili kwa yule kondoo mmoja, 


29 na sehemu ya kumi ngine kwa killa mwa- 
30 na kondoo wa wale saba; mbuzi mume 
əl mmoja, mjifanyizie upatanisho. Juu ya 


kafara ya dayima, na sadaka yake ya unga, 
mtazitoa (kamilifu zitakuwa kwenu,) na 
mamiminiko yao. 


SURA 29. 


A mwezi wa saba, ya kwanza ya mwe- 
zi, utakuwa wito mtakatifu kwenu; 
hamtatumika kazi yo yote: nm siku ya ku- 

2 pigia paanda kwenu. Nanyi mtatoa kafa- 
ra kwa nukaio la utulizo kwa Bwana; 
ndama mmoja, kondoo mume mmoja, waa- 
na kondoo waume saba wa mwaka wa 

3 kwanza wakamilifu: na sadaka yake ya 
unga, unga mzuri uliochanganyika na 
mafuta, sehemu za kumi tatu kwa ng'ombe, 
sehemu za kumi mbili kwa kondoo mume, 

4 nasehemu ya kumi moja kwa killa mwana 
ö kondoo wa wale saba: na mbuzi mume 
mmoja kwayo ya thambi, mjifanyizie upa- 

0 tanisho : juu ya kafara ya mwezi mpya, na 





Go gle 





96 HESABU XXIX. 


sadaka yake ya unga, na kafara ya dayi- 
ma, na sadaka yake ya unga,na mamimini- 
ko yake, kwa sheria yake, kuwa nukato la 
utulizo, matoleo kwa moto kwa Bwana. 
7 Na ya kumi ya mwezi huu wa saba utaku- 
wa wito mtakatifu kwenu; nanyi mtatesa 
nafsi zenu; hamtatumika kazi yo yote: 
8 lakini mtamtolea Bwana kafara kwa nukato 
la utulizo; ndama mmoja, kondoo mume 
mmoja, waana kondoo waume saba wa 
mwaka wa kwanza; wakamilifu watakuwa 
9 kwenu; na sadaka yake ya unga, unga 
mzuri uliochanganyika na mafuta, sehemu 
za kumi tatu kwa yule ng'ombe, sehemu 
za kumi mbili kwa yule kondoo mume, 

10 sehemu ya kumi ngine kwa killa mwana 

11 kondoo wa wale saba: mbuzi mume mmoj 
kwayo ya thambi; juu yake ya thambi 
ya upatanisho, na kafara ya dayima, na 
sadaka yake ya unga, na mamiminiko 
yake. 

12 Na siku ya hamstashara ya mwezi wa 
saba utakuwa wito mtakatifu kwenu; ha- ; 
mtatumika kazi yo yote, nanyi mtamfanyia 

13 Bwana siku kuu siku saba: nanyi mtamtolea 
kafara, sadaka kwa moto, ya nukato la 
utulizo kwa Bwana; ndama thelitashara, 
kondoo waume wawili, waana kondoo wa- 
ume arobatashara wa mwaka wa kwanza ; 

14 wakamilifu watakuwa: na sadaka yake ya 
unga, unga mzuri uliochanganyika na 
mafuta, sehemu za kumi tatu za killa 
ng'ombe wa wale thelitashara, sehemu za 


Google 


HESABU XXIX. 97 


kumi mbili za killa kondoo mume wa wale 

15 wawili, na sehemu ya kumi ngine ya killa 

16 mwana kondoo wa wale arobatashara : na 
mbuzi mume mmoja kwayo ya thambi; 
juu ya kafara ya dayima, sadaka yake ya 
unga, na miminiko lake. 

17 Na siku ya pili ndama thenashara, ko- 
ndoo waume wawili, waana kondoo waume 
arobatashara wa mwaka wa kwanza wa- 

18 kamilifu; na sadaka yake ya unga na 
mamiminiko yake kwa ng'ombe, na kwa 
kondoo waume, na kwa wanaa kondoo, 

19 kwa hesabu yao, ilivyoagizwa: na mbuzi 
mume mmoja kwayo ya thambi; juu ya 
kafara ya dayima, na sadaka yake ya unga, 
na mamiminiko yake. 

20 Na siku ya tatu ng'ombe edashara, ko- 
ndoo waume wawili, waana kondoo waume 
arobatashara wa mwaka wa kwanza waka- 

21 milifu; na sadaka yake ya unga, na mami- 
miniko yake kwa ng'ombe, na kwa kondoo 
waume, na kwa waana kondoo, kwa hesa- 

22 bu yao, ilivyoagizwa: na mbuzi mume 
mmoja kwayo ya thambi; juu ya kafara ya 
dayima, na sadaka yake ya unga, na 
miminiko lake. 

23 Na siku ya 'nne ng'ombe kumi, kondoo 
waume wawili; waana kondoo waume aro- 
batashara wa mwaka wa kwanza wakami- 

24 lifu : sadaka yake ya unga, na mamiminiko 
yake, kwa ng'ombe, na kwa kondoo wau- 
me, na kwa waana kondoo, kwa hesabu 
yao, ilivyoagizwa; na mbuzi mume mmoja 


Google 


10 HESABU XXIX. 


D o ya thambi; juu ya kafara ya dayima, 
sadaka yake ya unga, na miminiko lake. 

20 Na siku ya tano ng ombe kenda, kondoo 
waume wawili, waana kondoo waume aro- 

27 batashara wa mwaka wa kwanza wakami- 
hu: na sadaka yake ya unga, na mamimi- 
niko yake kwa ng'ombe, kwa kondoo wau- 
me, na kwa waana kondoo, kwa hesabu yao, 

28 ilivyoagizwa: na mbuzi mume mmoja 
kwayo ya thambi; juu ya kafara ya dayi- 
ma, na sadaka yake ya unga, na miminiko 
lake. 

29 Na siku ya sita ngombe wanane, kondoo 

waume wawili, waana kondoo waume aro- 
batashara wa mwaka wa kwanza waka- 

80 milfu: na sadaka yake ya unga na mami- 
miniko yake kwa ng'ombe, na kwa kondoo 
waume, na kwa waana kondoo, kwa hesa- 

31 bu yao, ilivyoagizwa: na mbuzi mume 
mmoja kwayo ya thambi; juu ya kafara 

a dayima, sadaka yake ya unga, na mi- 
miniko lake. 

32. Na siku ya saba ng'ombe saba, kondoo 
waume wawili, waana kondoo waume aro- 
batashara wa mwaka wa kwanza wakami- 

33 lifu, na sadaka yake ya unga, na mamimi- 
niko yake kwa ng'ombe, kwa kondoo wau- 
me, na kwa waana kondoo, kwa hesabu 

34 yao, ilivyoagizwa: na mbuzi mume mmoja 

kwayo ya thambi; juu ya kafara ya dayi- 
ma, sadaka yake ya unga, na miminiko 
lake. 

85 Siku ya nane yatakuwa makutano makuu 


Google 


HESABU XXX. 99 


36 kwenu: hamtatumika kazi yo yote: lakini 
mtamtolea Bwana kafara, matoleo kwa 
moto, ya nukato la utulizo : ng'ombe mmo- 
ja, kondoo mume mmoja, waana kondoo 
waume saba wa mwaka wa kwanza waka- 

3/7 milifu: sadaka yake ya unga na mamimni- 
niko yake kwa ng'ombe, kwa kondoo mu- 
me, na kwa waana “kondoo, kwa hesabu yao, 

88 ilivyoagizwa: na mbuzi mume mmoja 
kwayo ya. thambi; juu ya kafara ya siku 
zote, na sadaka yake ya unga, na mimini- 
ko lake. 

89 Hizi mtakazomtolea Bwana kwa siku 
kuu zenu, juu ya nathiri zenu, na juu ya 
sadaka zena za moyo, kuwa kafara zenu, na 
kuwa sadaka zenu za unga, na kuwa ma- 
miminiko yenu, na kuwa thabihu zenu za 

40 amani. Musa akawaambia waana wa Isracli 
kwa yote Bwana aliyomwamuru Musa. 


SURA 30. 
Ņ USA akawaambia wakuu wa makabi- 


la ya waana wa Israch akisema, Hi- 

2 li ndilo Bwana aliloamuru. Mtu amweke- 
apo Bwana nathiri, ao kuapa kiapo cha ku- 
Jifungia roho mafungo, neno lake hatalitia 
unajisi; atatenda kwa yote yatokayo ka- 

ð nwani kwake. Tena mwanamke amwekc- 
apo Bwana nathiri, na kujifungia mafungo 
nyumbani mwa baba katika ujana wake; 

4 akisikia babaye nathiri yake, na mafungo 
aliyojifungia roho, naye baba akimwia 


Google 


100 HESABU XXX. 


kimya: bassi nathiri zake zote zitakaa, 
na killa fungo alilojifungia roho litakaa. 

5 Lakini baba akimkataza siku asikiapo, 
killa nathiri yake, na killa fungo aliloji- 
fungia roho, hazitakaa : naye Bwana ata- 
mwachilia, kwa sababu babaye amemkata- 

6 za. Naye akiwa na mume, na nathiri za- 
ke juu yake, ao midomo yake kuharakisha 

7 neno, alilojifungia roho; akisikia mumeye, 
naye akimwia kimya siku asikiapo: bassi 
nathiri zake zitakaa, na mafungo yake 

8 aliyojifungia roho yatakaa. Lakini mume 
akimkataza siku asikiapo; bassi atatangua 
nathiri yake iliyo juu yake, na neno lihlo- 
harakisha midomo, alilojifungia roho: na 

9 Bwana atamwachilia. Lakini nathiri yake 
mjaani, ao yake aliyefukuzwa, killa neno 

10 alhilojifungia roho, litakaa juu yake. Na 
kama ameweka nathiri nyumbani mwa 
mumeye, ao kujifungia roho mafungo 

11 kwa kiapo, naye mume amelisikia, na 
kumwia kimya, asimkataze; bassi nathiri 
zake zote zitakaa, na killa fungo alilojifu- 

12 ngia roho litakaa. Lakini kama kutangua 
amezitangua mumeye siku alipozisikia ;. 
bassi halitakaa lo lote lililotoka midomoni 
mwake la nathiri zake, ao la fungo la 
roho yake: mumeye amezitangua; naye 
13 Bwana atamwachilia. Killa nathiri, na 
killa kiapo kimfungiacho roho kwa kuite- 
sa, ya mumeye kuliyakinisha, ao ya mu- 
14 meye kulitangua. Lakini kama mumeye 
siku kwa siku humwia kimya tu; bass 


Google 


HESABU XXXI. 101 


humyakinishia nathiri zake zote, ao mafu- 
ngo yake yote yaliyo juu yake: ameyaki- 
nisha, kwa sababu alimwia kimya siku 

15 aliposikia. Lakini kutangua akiyatangua 

16 asikiapo; bassi atamchukulia uovu. Hizi 
sheria, Bwana alizomwamuru Musa, kati 
ya mtu na mke wake, kati ya baba na bi- 
nti yake, katika ujana wake, nyumbani 
mwa babaye. . 


SURA 31. 
WANA. akamwambia Musa, akisema, 


(2) Uwalipize kisasi waana wa Israeli 

juu ya Wamidian: baadaye utakusanyika 
3 kwa watu wako. Musa akawaambia watu, 
akisema, Wapangeni watu katika miongo- 
ni mwenu kwa vita, wapate kwenda juu 
ya Midian, kumfanyizia Bwana kisasi juu 

4 ya Midian. Kwa killa kabila watu elfu, ka- 
tika makabila yote ya Israeli, mtawapeleka 

9 vitani. Bassi wakatolewa katika elfu za 
Israeli, wa killa kabila elfu, elfu thenasha- 

6 ra wenyi selaha za vita. Musa akawape- 
leka, elfu kwa kabila, vitani, wao na Fi- 
nehas mwana wa Eleazar mkohani, vitani, 
pamoja na vyombo vya patakatifu na 
mapaanda ya kupigia mbiu mkononi. 

7 Wakapigana juu ya Midian, kama Bwana 
alivyomwamuru Musa; wakamwua killa 
8 mwanamume. Wakawaua wafalme wa 
Midian, pamoja na wangine waliouawa ; 
Evi, na Rekem, na Zur, na Hur, na Reba, 


Google 


102 HESABU XXXI. 


wafalme watano wa Midian: Balaam naye 
mwana wa Beor wakamwua kwa upanga. 
9 Waana wa Israeli wakachukua wafungwa 
waanawake wa Midian na wadogo wao: 
na ng'ombe zao zote, na kondoo zao zote, 
10 na mali zao zote, wakatwaa mateka. Na 
miji yao yote makaoni mwao, na matuo 
ll yao yote wakateketeza kwa moto. Wa- 
kachukua mapato yote, na mateka yote, 
12 ya watu na ya nyama. Na wafungwa, na 
mateka, na mapato wakawaletea Musa na 
Eleazar mkohani, na kusanyiko lote matu- 
oni kwa inchi sawa ya Moab karibu na 
Yardeni kwa Yeriko. 
13 Na Musa, na Eleazar mkohani, na waiba 
wote wa kusanyiko wakatoka kuwalaki 
14 nje ya matuo. Akakasirika Musa na 
maakida wa jeshi, wakuu wa elfu na wa- 
kuu wa mia, waliokuja katika serikari ya 
15 vita. Musa akawaambia, Mmewaacha 
16 hayi waanawake wote? Angalieni, hawa 
ndio waliowaletea, kwa shauri lake Balaam, 
waana wa Israeli kosa juu ya Bwana kwa 
neno la Peor, likawa teso kati ya kusanyi- 
17 ko la Bwana. Bassi sasa mwueni killa 
mume wa wale wachanga, na killa mwana- 
mke aliyemjua mtu kwa kulala na mume 
18 mwueni. Lakini watoto waanawake wote 
wasiomjua mtu kwa kulala na mume mji- 
19 hifathieni hayi. Nanyi tucn nje ya ma- 
tuo siku saba: killa aliyeua mtu, na killa 
aliyegusa waliouawa, mjitakase siku ya 
tatu, na siku ya saba, ninyi na wafungwa 


Google 


HESABU XXXI. [03 


20 wenu. Na kwa killa vazi, navyo vyote vi- 
livyo vya ngozi, na kwa killa cha nyele za 
mbuzi, navyo vyote vilivyo vya mti, mtaji- 

21 takasa. Eleazar mkohani akawaambia watu 
wa vita waliokwenda kupigana, Hii sheria 

22 ya torati Bwana aliyomwamuru Musa ; Illa- 
kini thahabu na fetha, shaba, chuma, bati, 

23 na risasi, neno lo lote hwezalo kuingia 
motoni, mtapitisha motoni, nayo itakuwa 
safi; illa kwa maji ya kujitenga itatakasi- 
ka : na yote yasiyoingia motoni mtapitisha 

24 majini. Nanyi mtafua nguo zenu siku 
ya saba, nanyi mtakuwa safi, hatta baada- 
ye mtaingia matuoni. 

25 Bwana akamwambia Musa akisema, 

26 Fanya hesabu ya mateka ya wafungwa, na 
wa watu na wa nyama, wewe na Eleazar 
mkohani, na wakuu wa baba za kusanyiko: 

27 ukayagawanye mateka sehemu mbili ; kati 
ya watu mashujaa wa vita waliokwenda 

28 kupigana, na kusanyiko lote: ukawatoze 
watu wa vita waliokwenda kupigana kodi 
ya Bwana: mmoja katika mia tano, wa wa- 

29 tu na wa ng'ombe, na wa makundi: katika 
ile nussu iliyo yao twaa, ukampe Eleazar 

30 mkohani, ya kuinuliwa ya Bwana. Na 
katika ile nussu ya waana wa Israeli uta- 
mtwaa mmoja aliyeshikwa wa killa hamsi- 
ni, wa watu, wa ng'ombe, wa punda na wa 
makundi, wa nyama zote, nawe utawapa 
Walawi, walindao malinzi ya masikani ya 

sl Bwana. Wakafanya Musa na Eleazar 
mkohani kama Bwana alivyomwamuru 


Google 


104 HESABU XXXI 


32 Musa. Nayo yaliyotwaliwa, mabaki ya 
mateka waliyoyatwaa watu wa vita, yaka- 
wa kondoo sita mia sabwini na tano 

33 elfu, na ng'ombe sabwini na mbili elfu, 

34 na punda settini na moja elfu, (35) na watu 
thelathini na mbili elfu jumla, wa waana- 
wake wasiomjua mtu kwa kulala na mume. 

36 Na ile nussu, sehemu yao walokwenda 
kupigana, ikawa hesabu yake kondoo mta 

37 tatu thelathini na saba elfu na mia tano: na 
kodi yake Bwana ya kondoo ikawa sita 

38 mia na sabwini na watano. Nazo ng'ombe 
thelathini na sita elfu; wa hizo kodi yake 

39 Bwana sabwini na wawili. Nazo punda 
thelathini elfu na mia tano; wa hizo 

40 kodi yake Bwana, settini na mmoja. Nao 
watu sitashara elfu; wa hao kodi yake 

41 Bwana watu thelathini na wawili. Nayo 
kodi, ya kuinuliwa yake Bwana, Musa 
akampa Eleazar mkohani, kama Bwana 

42 alivyomwamuru Musa. Na katika ile 
nussu ya waana wa Israeli, Musa aliyowa- 

43 katia watu waliopigana, (ikawa nussu yao 
kusanyiko kondoo mia tatu thelathini na 

44 saba elfu na mia tano, na ng'ombe thelathini 

45 na sita elfu, na punda thelathini elfu na 

46 mia tano, na watu sitashara elfu; ) 

47 hatta katika nussu yao waana wa Israeli, 
Musa akatwaa mmoja aliyeshikwa wa 
killa hamsini, wa watu na wa nyama, 
akawapa Walawi waliolinda malinzi ya 
masikani ya Bwana; kama Bwana alivyo- 

48 mwamuru Musa. Wakamkaribia Musa 


Google 


49 


öl 
92 


HESABU XXXII. 105 


waliowasimamia elfu za jeshi, wakuu wa 
elfu, na wakuu wa mia: wakamwa- 
mbia Musa, Watumwa wako wamefa- 
nya hesabu ya watu wa vita wa miko- 
noni mwetu, wala hakupunguka mtu 
mmoja wetu. Naswi tumemletea Bwana 
matoleo, killa mtu aliyoyapata, ya johari 
za thahabu, mitali, na timbi, pete za mu- 
huri, vipini na vikuku, kujifanyia upata- 
nisho wa roho zetu mbele ya Bwana. 
Wakaipokea thahabu kwao Musa na Elea- 
zar mkohani, zote johari zilizofanyiziwa. 
Ikawa thahabu yote ya sadaka ya kuinuli- 
wa walomwinulia Bwana, ya wakuu wa 
elfu, na ya wakuu wa mia, shekeli sitashara 


93 elfu saba mia na hamsini. (Nao watu 


wa vita wamejitwalia killa mtu mateka 


94 yake.) Wakaipokea thahabu Musa na 


2 


3 


Eleazar mkohani kwao wakuu wa elfu na 
wa mia wakaileta hemani mwa kusanyiko, 
ukumbusho wa waana wa Israeli mbele 
ya Bwana. 


SURA 32. 


ASSI waana wa Reuben na waana wa 
Gad walikuwa na ng'ombe wengi sa- 

na : na walipoiona inchi ya Yazer, na inchi 
ya Gilead, ya kuwa mahali, tazama, maha- 
li pa ng'ombe; waana wa Gad na waana 
wa Reuben wakaja wakasema na Musa na 
Eleazar mkohani, na wakuu wa kusanyiko, 
wakisema, Ataroth, na Dibon, na Yazer, 


Google 


106 


Q 


13 


14 


- 


(G0 


HESABU XXXII. 


na Nimra, na Heshbon, na Eleale, na Se- 
bam, na Ncbo, na Beon, inchi aliyoipiga 
Bwana mbele ya kusanyiko la Israeli, 
inchi ya ng'ombe, nasi watumwa wako 
tunao ng'ombe. Wakasema, Kama tume- 
ona kibali machoni pako, tupewe inchi 
hii watumwa wako tuimiliki; usituvushe 
Yardeni. Musa akawaambia waana wa 
Gad, na waana wa Reuben, Ndugu zenu 
waende vitani, nanyi kukaa kitako hapa ? 
Na mbona mwawavunjia mioyo waana wa 
Israeli wasivuke hatta inchi Bwana aliyo- 
wapa? Ndivyo walivyotenda baba zenu, 
nilipowapeleka katika Kadesh-barnea kui- 
tazama inchi. Kwani walipopanda boonde- 
ni kwa Eshkol, na kuitazama inchi, wali- 
wavunjia waana wa Israeli mioyo, wasiingie 
inchi Bwana aliyowapa. Ikawaka hasira 
yake Bwana siku ile, akaapa, akisema, 
Hakika hapana mtu wao waliopanda kuto- 
ka Misri, wenyi miaka asharini na zayidi, 
atakayeiona inchi niliyomwapia Ibrahimu, 
na Isaak, na Yakob; kwa sababu hawa- 
kunifuata halisi, illa Kaleb mwana wa 
Yenunne Mkenizzi, na Isa mwana wa 
Nun: kwa sababu wamemfuata Bwana ha- 
lisi. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Isra- 
eli, akawasafirisha barani huko na huko mi- 
aka arobaini, hatta walipoangamia, waliofa- 
nya maovu machoni pa Bwana, kizazi cho- 
te. Nanyi, angaheni, mmeondoka mahali 
pa baba zenu, uzidio wa watu wenyi tha- 
mbi, kuongeza zayidi hasira kali ya Bwana 


gle 


HESABU XXXII. 107 


lö kwa Israeli. Kwani mkigeuka katika 
nyuma yake, atawaacha naye tena barani; 
nanyi mtawaharibu watu hawa wote. Wa- 
kamkaribia, wakasema, Tutawajengea ha- 
pa ng'ombe zetu mazizi, na wadogo wetu 
17 miji: naswi wenyewe tutakuwa tayari na 
— selaha zetu kwenda mbele ya waana wa 
Israeli, hatta tutakapowapeleka kwao; na 
wadogo wetu watakaa katika miji yenyi 
boma kwa sababu. yao wakaao inchi. 
18 Hatutarudi nyumbani mwetu, hatta waana 
wa Israeli watakapokuwa wanamiliki killa 
19 mtu milki yake. Kwani hatutamiliki pa- 
moja nao ng'ambo ile ya Yardeni na mbe- 
le; kwa sababu milki yetu imetuangukia 
ngambo hii ya Yardeni kwa mashariki. 
20 Akawaambia Musa, Kama mtayafanya ha- 
ya; kama mtavaa selaha mwende mbele ya 
21 Bwana vitani, na killa mtu wenu mwenyi 
selaha atavuka Yardeni mbele ya Bwana, 
hatta atakapokwisha kufukuza adui zake 
22 mbele yake, nayo inchi kushindwa mbele 
ya Bwana: ndipo mtarudi, msiwe na ha- 
tiya kwa Bwana, wala kwa Israeli; na 
kwenu inchi hii itakuwa kwa mali mbele 
23 ya Bwana. Lakini msipofanya haya, 
angalieni, mtakuwa mmekosa juu ya Bwa- 
na: mkajue, thambi yenu itakayowapatili- 
24 za. Wajengeeni wadogo wenu miji, na 
kondoo zenu mazizi ; mtafanya yale yaliyo- 
25 toka kanwani mwenu. Wakasema na 
Musa waana wa Gad na waana wa Reuben, 
wakisema, Watumwa wako watafanya ka- 


16 


wr 


Google 


108 HESABU XXXII. 


26 ma bwanangu aamuruvyo. Wadogo wetu, 
wake wetu, makundi yetu, na ng'ombe 
zetu zote watakuwako mijini mwa Gilead : 

27 lakini watumwa wako watavuka, killa mtu 
aliye na selaha zake apigane, mbele ya 
Bwana vitani, kama bwanangu asemavyo. 

28 Bassi Musa akawaagiza Eleazar mkoha- 
ni, na Isa mwana wa Nun, na wakuu wa 
baba za makabila ya waana wa Israeli. 

29 Musa akawaambia, Kama waana wa Gad 
na waana wa Renben watavuka Yardeni 
nanyi, killa mtu aliye na selaha kwa vita, 
mbele ya Bwana, nayo mchi itashindwa 
mbele yenu; ndipo mtawapa inchi ya 

30 Gilead kuwa mali; lakini wasipovuka na- 
nyi wenyi selaha, watapokea kati mwenu 

31 katika inchi ya Kanaan. Wakajibu waa- 
na wa Gad, na waana wa Reuben wakise- 
ma, Kama Bwana alivyowaambia watu- 

32 mwa wako, ndivyo mai kear wama Tu- 
tavuka wenyi selaha mbele ya Bwana 
inchini mwa Kanaan, na mali ya milki ye- 

33 tu kwetu ng'ambo ya Yardeni. Musa 
akawapa waana wa Gad, na waana wa 
Reuben, na nussu kabila ya Manasse 
mwana wa Yusuf, ufalme wa Sidon, mfa- 
lme wa Waamori, na ufalme wa Og mfa- 
lme wa Bashan, inchi kwa miji yake 
yenyi mipaka, miji ya inchi iliyozunguka. 

34 Wakajenga waana wa Gad Dibon, na Ata- 

35 roth, na Aroer; na Ataroth-Shofan, na 

36 Yazer, na Yog-beha; na Bet-nimra, na 
Bet-haran : miji yenyi boma na mazizi ya 


Google 


HESABU XXXIII. 109 


37 kondoo. Waana wa Reuben wakajenga 

38 Heshbon, na Eleale, na Kiriathaim; na 
Nebo, na Baal-meon, (ikibadilika majina,) 
na Sibma: wakaiita kwa majina mangine, 

39 miji waliyoijenga, Na waana wa Makir 
mwana wa Manasse wakaenda Gilead, 
wakaitwaa, wakawanyang'anya Waamori 

40 wa humo. Musa akampa Makir mwana 

41 wa Manasse Gilead, akakaa humo. Akae- 
nda Yair mwana wa Manasse akaitwaa 

42 miji yake, akaiita Havvoth-Yair. Akae- 
nda Noba akatwaa Kenath, na vijiji vyake, 
akauita Noba kwa jina lake. 


SURA 33. 


IZI safari za waana wa Israeli, wali- 
potoka inchi ya Misri kwa majeshi 

yao chini ya mkono wa Musa na Harun. 
2 Musa akaandika walivyotoka kwa safari 
zao kwa amri za Bwana: na hizi safari zao 

3 walivyotoka. Wakasafiri kutoka Ramese 
mwezi wa kwanza, siku ya hamstashara 
ya mwezi wa kwanza; siku ya pili yake 
Pasaka waana wa Israeli wakatoka kwa 
mkono wa juu machoni pa Wamisri wote, 

4 walipokuwa Wamisri wakizika wazaliwa 
wa kwanza wao wote, Bwana aliowapiga 
kati mwao: juu ya miungu yao tena Bwa- 

9 na akafanya hukumu, Waana wa Israeli 
wakasafiri kutoka Ramese, wakatua 

6 Sukkoth. Wakasafiri kutoka Sukkoth wa- 
katua Ethami iliyoko katika mwisho wa 


Google 


110 HESABU XXXIII. 


7 bara. Wakasafiri kutoka Ethami, waka- 
rudi nyuma kwa Pi-hahiroth, mbele ya 
Baal-zefon: wakatua mbele ya Migdol. 

8 Wakasafiri kutoka mbele ya Hahiroth, 
wakapita kati ya bahari hatta barani: 
wakaenda safari ya siku tatu barani mwa 

9 Ethami, wakatua Mara. Wakasafiri kutoka, 
Mara, wakafika Elim: na kwa Elim zili- 
kuwako chemchemi thenashara za maji, 

10 na mitende sabwini; wakatua huko. Wa- 
kasafiri kutoka Elim, wakatua karibu na 

11 bahari ya Sham. Wakasafiri kutoka ba- 
hari ya Sham, wakatua katika bara ya 

12 Sin. Wakasafiri kutoka bara ya Sin, wa- 

13 katua Dofka. Wakasafiri katika Dofka, 

14 wakatua Alush. Wakasafiri katika Alush, 
wakatua Refidim, pasipokuwako maji 

15 watu wanywe. Wakasafiri kutoka; Refi- 

16 dim, wakatua katika bara ya Sinai. Wa- 
kasafiri katika bara ya Sinai, wakatua 

17 Kibroth-hattaava. Wakasafiri katika Ki- 

18 broth-hattaava, wakatua Hazeroth. Wa- 
kasafiri kutoka Hazeroth, wakatua Ri- 

19 thma. Wakasafiri kutoka Rithma, wa- 

20 katua Rimmon-Perez. Wakasafiri kutoka 

21 Rimmon-Perez, wakatua Libna. Waka- 

22 safiri kutoka Libna, wakatua Rissa. Waka- 
safiri kutoka Rissa, wakatua Kehelatha. 

23 Wakasafiri kutoka Kehelatha, wakatua 

24 kwa mlima heper. Wakasafiri kutoka 

25 mlima Sheper, wakatua Harada. Wakasa- 
firi kutoka Harada, wakatua Makheloth. 

26 Wakasafiri kutoka Makheloth, wakatua 


Google 


HESABU, XXXIII. 111 
27 Tahath. Wakasafiri kutoka Tahath, wa- 


28 katua Tera. Wakasafiri kutoka Tera, wa- 
29 katua Mithka. Wakasafiri kutoka Mithka, 
30 wakatua Hashmona. Wakasafiri kutoka 
31 Hashmona, wakatua Moseroth. Wakasa- 
firi kutoka Moseroth, wakatua Bene-yaa- 
32 kan. Wakasafiri kutoka Bene-yaakan, wa- 
33 katua Hor-hagidgad. Wakasafiri kutoka 
34 Hor-hagidgad, wakatua Yot-batha. Waka- 
39 safiri kutoka Yot-batha, wakatua Abrona.. 
Wakasafiri kutoka Abrona, wakatua Ezion- 
30 geber. Wakasafiri kutoka Ezion-geber, 
wakatua katika bara ya Zin (ndio Kadesh). 
37 Wakasafiri kutoka Kadesh, wakatua kwa 
mlima Hor, mwishoni pa inchi ya Edom. 
38 Akapanda Harun mkohani mlima Hor 
kwa amri ya Bwana, akafa huko, mwaka 
wa arobaini baada ya kutoka kwa waana 
wa Israeli katika inchi ya Misri, mwezi wa 
99 tano, ya kwanza ya mwezi. Naye Harun 
mwenyi miaka mia na asharini na tatu, 
40 alipokufa kwa mlima Hor. Akasikia 
Mkanaani, mfalme wa Arad, aliyekaa Ku- 
sini pa inchi ya Kanaani, habari za kuja 
41 kwa waana wa israeli. Wakasafiri kuto- 
42 ka mlima Hor, wakatua Zalmona. Wakasa- 
43 firi kutoka Zalmona, wakatua Punon. Wa- 
kasafiri kutoka Punon, wakatua Oboth. 
44 Wakasafiri kutoka Oboth, wakatua Iye- 
49 abarim, mpakani mwa Moab. Wakasafiri 
40 kutoka lyim, wakatua Dibon-Gad. Wa- 
kasafiri kutoka Dibon-Gad, wakatua 


Google 


112 HESABU, XXXIII. 


47 Almon-diblathaim. Wakasafiri kutoka 
Almon-diblatham, wakatua katika milima 
48 ya Abarim, mbele ya Nebo. Wakasafiri 
kutoka milima ya Abarim, wakatua katika 
inchi sawa ya Moab karibu na Yardeni 
49 kwa Yeriko. Wakatua kwa Yardeni, to- 
ka Bet-yeshimoth hatta kwa Abel-shittim 
katika inchi sawa ya Moab. 
50 Bwana akamwambia Musa katika inchi 
sawa ya Moab karibu na Yardeni kwa 
öl Yeriko, akisema, Sema na waana wa Isra- 
eli, ukawaambie, Mtakapovuka Yardeni 
52 kwa inchi ya Kanaan, ndipo mtakapowa- 
fukuza wakaao inchi wote mbele yenu, 
na knziharibu nakishi zao zote, na kuziha- 
ribu sanamu zao zote, na kuzivunjavunja 
53 za penyi juu zao: nanyi mtaitusha inchi, 
mtakaa humo: kwani ninyi nimewapa 
54 mchi kuitiisha. Nanyi mtaimiliki inchi 
kwa kura kwa jamaa zenu; wakizidi uta- 
wazidishia milki, wakipunguka utawapu- 
nguzia milki: killa itakakomwangukia 
mtu kura, ndipo kwake ; kwa makabila ya 
53 baba zenu, mtaimiliki. Nanyi kama ha- 
mtawafukuza wakaao imchi mbele yenu: 
ndipo wale, mtakaowasaza wao, watakuwa 
kama machomo machoni mwenu, na miiba 
mbavuni mwenu, nao watawasumbua ninyi 
56 inchini mkaamo. Hatta itakuwa nilivyo- 
thani kuwafanyia wao, ndivyo nitakavyo- 
wafanyia ninyi. 


Google 


HESABU, XXXIV. 113 
SURA 34. 
poon akamwambia Musa, akisema, 


(2) Uwaamuru waana wa Israeli, 
ukawaambie, Mkija kwa inchi ya Kanaan, 

(hii inchi itakayowaangukia kuwa milki, 

3 inchi ya Kanaan kwa mipaka yake,} pembe 
yenu ya kusini itakuwa toka bara ya Zin 
kupita upande wa Edom, na mpaka wenu 

wa kusini utakuwa toka mwisho wa Bahari 

4 ya Chumvi kwa mashariki, na mpaka wenu 
utageuka kusini pa kupandia Akrabbim, 

na kupita njia ya Zin: na matokeo yake 
yatakuwa kusini pa Kadesh-Barnea ; nao 
utatoka kwa Hazaraddar, na kupita kwa 

\ Ə Azmon; nao mpaka utazunguka toka 
Azmon hatta kwa kijito cha Mrsri, na ma- 
0 tokeo yake yatakuwa baharini. Na kwa 
mpaka wa magharibi mtakuwa nayo ba- 

hari kubwa mpaka: huu mpaka wenu 

7 wa magharibi. Na huu mpaka wenu 

wa kaskazini, toka bahari kubwa mtashi- 

8 ka mlima Hor: toka mlima Hor mtashika 

pa kuingia Hamath ; na matokeo ya mpa- 

9 ka yatakuwa kwa Zedad: na mpaka uta- 
toka kwa Zifron, na matokeo yake yata- 
kuwa kwa Hazar-enan: huu mpaka we- 
10 nu wa kaskazini. N anyi mtashika toka 
Hazar-enan hatta Shefam mpaka wenu wa 

11 mashariki: na mpaka utashuka toka She- 
fam hatta Ribla, upande wa mashariki wa 

Ain: na mpaka utashuka, utafika upande 

wa bahari ya Kinnereth kwa mashariki: 


Google 


114 HESABU, XXXIV. 


12 na mpaka utashuka hatta Yardeni, na ma- 
tokeo yake yatakuwa kwa Bahari ya Chu- 
mvi: hii itakuwa inchi yenu kwa mipaka 

13 yake pande zote. Musa akawaamuru wa- 
ana wa Israeli, akisema, Hii inchi mtakayo- 

-= imiliki kwa kura, Bwana aliyoiamuru wa- 
pewe wale makabila tissia, nayo nussu ya 

14 kabila : kwani kabila la waana wa Reuben 
kwa nyumba za baba zao, na kabila la wa- 
ana wa Gad kwa nyumba za baba zao, wa- 
mepokea, nayo nussu ya kabila la Manasse 

15 wamepokea, milki yao: makabila mawili 
nayo nussu ya kabila wamepokea milki 
yao ngambo ya Yardeni karibu na Yeriko 
kwa mashariki, litokeako jua. 

16 Bwana akamwambia Musa, akisema, 

17 Haya majina ya watu watakaowamilikishia 
ninyi inchi: Eleazar mkohani, na Isa mwa- 

18 na wa Nun. Na mkuu mmoja mmoja wa 
killa kabila mtatwaa waimilikishe inchi. 

19 Na haya majina ya watu: wa kabila la Yu- 

20 da, Kaleb mwana wa Yefunne. Na wa 
kabila la waana wa Simeon, Shemuel mwa- 

21 na wa Ammihud. Wa kabila la Benya- 

22 min, Elidad mwana wa Kislon. Nə wa 
kabila la waana wa Dan mkuu, Bukki 

23 mwana wa Yogli. Wa waana wa Yusuf: 
wa kabila la waana wa Manasse mkuu, 

24 Hanniel mwana wa Etfod: na wa kabila 
la waana wa Efraim mkuu, Kemuel mwa- 

25 na wa Shiftan. Na wa kabila la waana 
wa Zabulon mkuu, Elizafan mwana wa 


Google 


HESABU, XXXV. 115 


20 Parnak. Na wa kabila la waana wa Issa- 
kar mkuu, Paltiel mwana wa Azzan. 

27 Na wa kabila la waana wa Asher mkuu, 

28 Ahihud mwana wa Shelomi. Na wa kabila 

29 la waana wa Naftali mkuu, Pedahel mwana 
wa Ammihud. Hawa aliowaamuru Bwana 
wawamilikishie waana wa Israeli inchi ya 
Kanaan. 


SURA 35. 
WANA akamwambia Musa katika inchi 


sawa ya Moab karibu na Yardeni kwa 

2 Yeriko, akisema, Uwaamuru waana wa 
Israeli, wawape Walawi katika milki ya 
mali zao miji ya kukaa; na malisho ya 
miji ya kuizunguka mtawapa Walawi. 

3 Nayo miji itakuwa kwao ya kukaa; na ma- 
lisho yao yatakuwa kwa nyama zao, na 
kwa mali zao, na kwa vyao vyote vilivyo 

4 hayi. Nayo malisho ya miji mtakayowapa 
Walawi toka boma la mji pande zote mi- 

9 kono elfu kwa nje. Nanyi mtapima nje ya 
mji kwa mashariki mikono elfeen, na kwa 
kusini mikono elfeen, na kwa magharibi 
mikono elfeen, na kwa kaskazini mikono 
elfeen, nao mji katikati. Ndiyo yatakayo- 

0 kuwa kwao malisho ya miji. Nayo miji 
mtakayowapa Walawi miji sita ya kuki- 
mbilia, mtakayomwekea mwuaji aikimbi- 
he: na zayidi ya hii mtawapa miji aroba- 

7 mi na miwili. Miji yote mtakayowapa 





Google 


116 HESABU, XXXIV. 


11 


12 


Walawi miji arobaini na minane, ile 
na malisho yao. Nayo miji mtakayotoa 
katika mali ya Waana wa Israeli, katika 
mingi mtatwaa mingi; na katika haba 
mtatwaa haba: killa mtu katika milki ya- 
ke aimilikiye atawapa Walawi katika miji 
yake. 

Bwana akamwambia Musa akisema, 
Uwaambie waana wa Israeli, ukisema nao, 
Mtakapovuka Yardeni kwa inchi ya 
Kanaan, bassi mtajiwekea miji kuwa miji 
ya kukimbilia kwenu; apate mwuaji amwu- 
aye mtu kwa ajali kukimbilia huko. 
Nayo mji itakuwa kwenu makimbilio 
katika mkombozi damu : asife mwuaji ka- 
bla hajasimama mbele ya kusanyiko ahu- 


13 kumiwe. Nayo miji mtakayotoa itakuwa 
14 kwenu miji sita ya kukimbilia. Mtatoa 


miji mitatu ng'ambo ya Yardeni, na miji 
mitatu mtatoa katika inchi ya Kanaan; 


19 itakuwa miji ya kukimbilia. Kwa waana wa 


Israeli, na kwa mgeni, na kwake akaaye 
kati mwao, itakuwa miji hii sita kwa ma- 
kimbilio: killa amwuaye mtu kwa ajali 


16 akimbilie huko. Lakini kama amempiga 


nacho cha chuma, naye amekufa, yeye 


17 mwuaji: mwuaji kuuawa atauawa. Na 


kama amempiga kwa jiwe la mkononi, 
awezavyo mtu kufa nalo, naye amekufa, 
yeye mwuaji: mwuaji kuuawa atauawa. 


18 Akimpiga nacho cha mti mkononi, aweza- 


vyo mtu kufa nao, naye amekufa, yeye 


Google 


HESABU, XXXV. 117 


19 mwuaji; mwuaji kuuawa atauawa. Mko- 
mbozi damu mwenyewe atamwua mwuaji: 

20 akimkuta yeye atamwua. Na kama ame- 
msukuma kwa machukio, ao kumtupia, aki- 

21 vizia, hatta akafa; ao mwenyi wadui ame- 
mpiga kwa mkono, hatta akafa: aliyempiga 
kuuawa atauawa; yeye mwuaji ; mkombozi 
damu atamwua mwuaji, atakapomkuta. 

22 Lakini kama amemsukuma ghafula asiye 
na wadui, ao amemtupia kitn asipovizia, 

23 ao kwa jiwe lo lote, awezavyo mtu kufa 
nalo, asipomwona, ukimtupia hatta akafa, 
naye si adui wake, wala hakumtakia ma- 

24 baya: ndipo kusanyiko wataamua kati yake 
mpigaji na mkombozi damu kwa hukumu 

29 hizi: nalo kusanyiko watamtoa mwuaji 
mkononi mwake mkombozi damu, nao ku- 
sanyiko watamrudisha kwa mji wake wa 

— kukimbilia, alikokimbia : naye atakaa hu- 
mo, hatta kufa kwa mkohani mkuu, aliye- 

26 tiwa mafuta matakatifu. Lakini kama 
mwuaji kutokea atatoka mipakani mwa 

27 mji wake wa kukimbilia akimbiliako, naye 
mkombozi damu atamkuta nje ya mpaka 
wa mji wake wa kukimbilia, naye mko- 
mbozi damu akimwua mwuaji , haitakuwa 

28 damu juu yake: kwa sababu imempasa ku- 
kaa katika mji wake wa kukimbilia hatta 
kufa kwa mkohani mkuu : lakini baada ya 
kufa kwa mkohani mkuu mwuaji atarudi 

29 kwa inchi ya milki yake. Bassi haya ya- 


takuwa kwa sheria ya hukumu kwenu ka- 





Google 


118 HESABU, XXXVI. 


tika vizazi vyenu makaoni mwenu mwote. 
30 Killa amwuaye mtu, mwuaji atauawa kwa 
kanwa la mashahidi ; lakini shahidi mmoja 
91 hatamshuhnudia mtu kwa kufa. Wala ha- 
mtakubali dia kwa maisha ya mwuaji, aliye- 
32 stahili kufa : lakini kuuawa atauawa. Wa- 
la hamtakubali dia kwake aliyeukimbilia 
mji wake wa kukimbilia, arudi kukaa kati- 
33 ka inchi, hatta kufa kwa mkohani. Ndivyo 
hamtamajisi inchi, mliyomo : kwani damu 
ndiyo inajisishayo inchi : wala haupatikani 
uselehisho wa inchi kwa damu iliyomwagi- 
ka humo, illa kwa damu yake aliyomwaga. 
34 Wala hutaitia uchafu inchi mkaayo ninyi, 
nikaaye nami kati yake : kwani mimi Bwa- 
na nakaa kati ya waana wa Israeli. 


SURA 36. 
ki waliojua ya baba za. jamaa ya 


waana wa Gilead, mwana wa Makir, 
mwana wa Manasse, wa jamaa za waana 
wa Yusuf, wakakaribia wakasema mbele 
ya Musa, na mbele ya wakuu walio juu ya 
baba za waana wa Israeli: wakasema, 
Bwana amemwamuru bwanangu kuwami- 
likishia waana wa Israeli inchi kwa kura: 
na bwanangu ameamriwa na Bwana kuwa- 
milikishia milki ya Zelofehad, ndugu yetu, 
3 binti zake. Nao wakiolewa na waana wo 
wote wa makabila ya waana wa Israeli, 
ndipo milki yao itatwaliwa katika milki ya 


AS 


Google 


HESABU, XXXVI. 119 


baba zetu, nayo itatiwa kwa milki ya ka- 
bila, litakalokuwa lao: ndivyo itakavyo- 
twaliwa katika kura ya milki yetu. Na 
itakapokuwa Yubile ya waana wa Israeli, 
ndipo milki yao itatiwa kwa milki ya kabi- 
la, litakalokuwa lao: ndivyo itakavyotwa- 
liwa milki yao katika milki ya kabila la 
baba zetu. 

Musa akawaamuru waana wa Israeli kwa 
neno la Bwana, akisema, Wasemavyo ka- 
bila la waana wa Yusufndivyo. Hili neno 
aliamurulo Bwana kwa binti za Zelofehad, 
akisema, Waolewe nao waonao vema; illa 
katika jamaa ya kabila la babao wataolewa. 
Wala haitabadilika milki ya waana wa 
Israeli kabila kwa kabila: kwani waana 
wa Israeli wataambatana killa mmoja na 
milki ya kabila la baba yake. Na killa 
binti mwenyi milki katika kabila lo lote la 
waana wa Israeli atakuwa mkewe mmoja 
wa jamaa ya kabila la baba wake, wapate 
waana wa Israeli kuimiliki killa mtu milki 
ya baba zake. Wala milki haitabadilika ka- 
tika kabila moja kwa kabila jingine; kwa- 
ni makabila ya waana wa Israeli wataa- 
mbatana killa mmoja na milki yake. Hatta 
kama Bwana alivyomwamuru Musa, ndivyo 
walivyofanya binti za Zelofehad : wakao- 
lewa Mahla, Tirza, na Hogla, na Milka, na 
Noa, binti za Zelofehed na waana wa ndu- 
gu za baba wao. Katika jamaa za waana 
wa Manasse mwana wa Yusuf wakaolewa, 


Google 


120 HESABU, XXXVI. 


ikakaa milki yao katika kabila la jamaa ya 
baba yao. 

13 Hizi amri na sheria, Bwana alizowaamu- 
ru waana wa Israeli kwa mkono wa Musa 
katika mchi sawa ya Moab karibu na 
Yardeni kwa Yeriko. i 


MWISHO, 


Google 


